Kvöldsögur handa börmm 


Prentun: Prentgarður 
Hönnun kápu: Lafleur 
Prentun kápu: Leturprent 
lafleur - Reykjavík - 2005 


Gunnar Dal © 2005 
Öll réttindi áskilin. 


Bók þessa má ekki afrita með neinum hætti, 
svo sem ljósmyndun, prentun, hljóðritun 
eða á annan sambærilegan hátt, að hluta eða í 
heild, án skriflegs leyfis höfundar og útgefanda. 


ISBN: 9979-9732-4-2 



2 



Efnisyfirlit: 


Litla stúlkan með eldspýturnar bls. 7 

ÆvintýriH.C. Andersen, þýtt úr dönsku 

Nýju íotin keisarans bls. 12 

Ævintýri H.C. Andersen, þýtt tir dönsku 

Lampi Aladdins bls. 21 

Ævintýri ítr Þiísund og einni nótt, þýtt úr ensku 

Ljóti andarunginn bls. 32 

Ævintýri H.C. Andersen, þýtt tir dönsktt 

Gullepli Erfsar bls. 51 

Þýtt úr ensku 

ViIIiendurnar tólf bls. 59 

Ævintýri P. Chr. Asbjörnsen, þýtt úr norsku 

h 

Þyrnirós bls. 71 

Grimms cevintýri, þýtt tir þýsktt 


3 



Mjallhvít og dvergarnir sjð 
Grintnts œvintýri, þýtí iir fiýsku 

Næturgal nn 

Ævintýri II.C. Andersen, þýtt úr dönsku 
Rauðhetta 

Grintnts ævintýri, fiýtt úr þýskti 
Öskubuska 

Rússneskt œvintýri, þýtt tír ensku 
Risinn eigingjarni 

Ævintýri eftir Oscar Wilde, þýtt tir ensktt 
Litla hafmeyjan 

Ævintýri H.C. Andersen, þýtt.úr dönsktt 


bls. 78 


bls. 95 


bls. 114 


bls. 120 


bls. 128 


bls. 136 


4 



Þakkir færðar 


Ég færi þakkir öllum þeim sem hafa lagt mér lið við 
útkomu þessarar bókar. 

Benedikti Lafleur fyrir að gefa bókina út. 

Sigurlaugi Þorkelssyni íyrir að hafa búið bókina til 
prentunar. 

Maríu Þorsteinsdóttur fyrir prófarkalestur. 

Braga Einarssyni, 

Minní Gunnarsson, 

Guðrúnu Friðriksdóttur, 

Höllu Skjaldberg, 

Rut Gunnarsdótlur og 

Jennýju Borgedóttur fyrir góðar ábendingar og fyrir að 
hafa fært ýmislegt til betri vegar. 

Sérstakar þakkir fa vinir minir í Eden í Hveragerði og 
á Cafe Paris fyrir stuðning og vináttu. 


Gunnar Dal. 


5 






LITLA STÚLKAN MEÐ ELDSPÝTURNAR 

H.C. Andersen 

Þessi saga gerðist í gamla daga þegar fátæklingar sem 
ekki gátu bjargað sér sjálfir urðu að deyja drottni sínum. 

Það var gamlárskvöld. 

9 

I fína hverfinu skein ljós í hverjum glugga og það 
barst ilmur af hátíðamat um allt strætið. 

Eftir götunni gekk fátæk stúlka og reyndi að selja 
eldspýtur. Hún var berhöfðuð og í allt of stórum tréskóm 
af móður sinni. Það voru allir að flýta sér. Þegar hún fór 
yfir götuna mætti hún tveimur vögnum sem óku svo hratt 
að hún varð að hlaupa úr vegi fyrir þeim til þess að lenda 
ekki undir þeim. Við þetta missti hún af sér skóna sem 
voru allt of stórir. Annan skóinn sá hún aldrei aftur og 
hún sá strák taka hinn og hlaupa burtu með hann. 

Nú var svartasta skammdegið, nístings kuldi og 
byijað að snjóa. Stúlkan var berhöfðuð og berfætt eftir að 
hún missti skóna. Fætur hennar urðu rauðir og bláir af 
kulda, fðt hennar voru snjáð og rifin. Á þessum degi 
skipti sér enginn af vesalingi eins og henni. Það voru allir 


7 





að flýta sér og enginn hafði keypt af henni eitt einasta 
eldspýtnabréf. 

I-Iún var orðin sársvöng og skalf af kulda. Snjórinn 
þyrlaðist um ljóst hár hennar og niður á hálsinn. I-Iún 
vissi hvað beið hemiar heima ef hún kæmi ekki með 
neina peninga. Þegar það gerðist var faðir hennar vanur 
að berja hana. Hún bjó í leiguhjalli sem hélt hvorki veðri 
né vindum og þar var jafnkalt og úti þó að reynt væri að 
troða tuskum í stærstu rifurnar. Þar yrði heldur enginn 
matur í kvöld þó að fólkið allt í kringum hana fagnaði 
nýju ári með veisluhöldum. 

Litla stúlkan settist niður í húsasundi og hnipraði sig 
saman. Hún þorði ekki heim og kuldinn nísti í gegnum 
merg og bein. 

Nú væri gott að kveikja á einni eldspýtu þó ekki væri 
til annars en að verma á sér fmgurna. 

Hún tók fram eitt bréfanna og kveikti á eldspýtu. 

Kviss! kviss! snarkaði eldspýtan. 

En hvað loginn var fallegur. 

Hún skýldi eldspýtunni í lófa sínum og þessi litli logi 
breyttist í undarlegt ljós. Hún var komin imi í fallega 
stofu og sat fyrir framan hlýjan ofii. Það skíðlogaði í ofn- 
inum og hami var svo heitur að hún rétti úr fótunum í átt 
að honum til að hita sér. 


8 



En þá slokknaði á eldspýtunni, - og oíninn hvarf. 

Hér sat hún með útbrunna eldspýtu á milli fíngranna. 

Litla stúlkan kveikti á annarri eldspýtu og horfði í 
logann. 

Hún sá birtuna leika um húsvegginn. Hann hvarf og 
hún sá inn í stofúna. Hér var uppbúið borð með dýrðlegri 
veislu. Á því miðju var steikt gæs og fat fyllt eplum og 
alls konar góðgæti. Og gæsin sveif upp af borðinu og 
beint til hennar með hníf og gaffli. 

En þá slokknaði á eldspýtunni og hér var ekkert að 
sjá annað en skammdegismyrkur og kaldan húsgaflinn. 

Litla stúlkna kveikti á þriðju eldspýtunni. 

Þegar hún horfði í logann var hún allt í einu komin 
að undurfögru jólatré sem var jafnvel stærra en það sem 
hún hafði séð í gegnum gluggann hjá ríka kaupmanninum 
á aðfangadagskvöld. Þar loguðu þúsundir Ijósa og margir 
gimilegir hlutir héngu á greinunum. 

Litla stúlkan rétti fram báðar hendur í átt að trénu. 

En þá slokknaði á eldspýtunni. 

Öll ljósin lyftust hærra og hærra upp í himininn og 
hún sá að þetta voru stjörnumar. Ein þeirra lirapaði og 
dró á eftir sér langa ljósrák. 


9 





„Nú á einhver skammt eftir,“ hugsaði litla stúlkan, 
„þegar stjarna hrapar á himninum fer einhver til Guðs, 
var hún amma mín vön að segja.“ 

Amma hennar var eina manneskjan sem hafði 
nokkru sinni verið góð við hana. 

Litla stúlkan kveikti nú á fjórðu eldspýtunni. 

Og í bjarmanum sá hún gömlu ömmu sína koma til 
sín. Amma hennar var orðin svo ung og svo falleg. 

„Elsku amma mín,“ kallaði litla stúlkan, „viltu ekki 
taka mig með þér? Ég veit að þú hverfur þegar það 
slokknar á eldspýtunni alveg eins og lilýi ofninn, ilmandi 
gæsasteikin og jólatréð fagra.“ . 

Litla stúlkan vildi með engu móti sleppa ömmu sinni 
og kveikti þess vegna á öllum eldspýtunum sem efíir 
voru. 

Allt varð skínandi bjart. 

Arnrnan horfði á barnið mildum augum og tók litlu 
stúlkuna í faðm sér.'Þær lyftust saman upp í ljósið hærra 
og hærra. Hér var enginn kuldi, engin fátækt og ekkert 
hungur. Þær vorukomnartil Guðs. 

Snemma á nýársdag fannst litla stúlkan í húsa- 
sundinu. Hún var dáin. Hún hafði króknað úr kulda. 

Eldspýtnabréfin lágu öll í kjöltu hennar, öll nema 
eitt. í því voru aðeins útbrunnar eldspýtur. 



„Hún hefur sjálfsagt verið að leita að hlýju, 
garmurinnsögðu þeir sem fram hjá gengu. 


11 



NÝJU FÖTIN KEISARANS 
H.C. Andersen 

Einu sinni í gamla daga var uppi keisari nokkur sem 
hugsaði ekki um annað en að ganga í sem allra fínustum 
fötuni. Hann hafði eiginlega ekki áliuga á neinu öðru en 
að sýna sjálfan sig og hin skrautlegu klæði sín. Hann 
simiti lítið og illa málefnum ríkisins og varðaði ekkert um 
menningu þjóðar sinnar. Allt líf hans snérist um að sýna 
sig í nýjum og fallegum fötum. Á hverjum degi gekk 
hann í nýjum tískufatnaði sem hann taldi við hæfl tímans. 
Aðrir keisarar vildu stjórna ríkinu en hann hugsaði ekki 
um annað en fataskápinn siiui. 

Keisarinn bjó í stórri höfuðborg og þar var mikið um 
alls konar skemmtanir. Hópur útlendinga kom á hverjum 
degi til borgarinnar til að sjá hana eða til að leita sér fjár 
og frama. 

Dag nokkurn komu þangað tveir listamenn sem 
höfðu það að atvinnu að hafa menn að fíflum. Þeir þóttust 
vera vefarar og sögðust kunna að vefa fallegri klæði en 
nokkur annar maður. Litimir væru óviðjafhanlegir en list 
þeirra lægi þó einkum í því að fötin sem búin voru til úr 
vefnaðinum höfðu þá sérstöku náttúru að koma upp uin 
gáfnafar manna. Ef heimskur maður, sem var óhæfur til 


12 



að gegna nokkru embætti sakir heimsku sinnar, horföi á 
fótin og þessi klæði þá sæi hann þau alls ekki hvorki fötin 
né snilldina. 

„Þetta eru einmitt fötin sem mig vantar,“ hugsaði 
keisarinn. „Með því að ganga um borgina í svona fötum 
get ég komist að því hverjir eru hæfír í embætti og hveijir 
ekki, hverjir eru gáfumenn og hverjir eru heimskingjar.“ 

Keisarinn sagði: 

„Þið verðið strax að búa til svona föt handa mér.“ 

Og hann verðlaunaði þessa tvo listamenn sína og gaf 
þeim mikið fé svo að þeir gætu byijað á verki sínu. En 
listamennimir settu upp vefstóla og létust vinna við 
vefinn frá morgni til kvölds. Þeir sögðu keisaranum að í 
vefínn þyrftu þeir að nota gull og dýrasta silki sem til var. 
Öllu þessu laumuðu þeir í pokann sinn og ófii í tómum 
vefstólunum langt fram á nætur. Keisarinn fylgdist með 
verkinu fúllur af áhuga en sá aldrei neitt. Hann varð 
óttasleginn þegar hann hugsaði til þess sem lista- 
mennimir höfóu sagt að sá sem væri of heimskur til að 
vera hæfur í embætti sæi ekki neitt þegar hann horföi á 
list þeirra. 

„Líklega ætti ég að senda einhvem annan til að 
skoða vefinn,“ hugsaði keisarinn. 


13 



Þegar hér var komið sögu vissi öll hirðin og allir 
embættismenn hvaða náttúra fylgdi klæðinu. Og allir 
biðu þess fúllir óþreyju að heimskingjarnir kæmu upp um 
sig. 

„Ætli að það sé ekki best að ég sendi gamla vit- 
ringinn, ráðgjafa minn, til að skoða vefinn?“ hugsaði 
keisarinn. „I-Iann getur sagt mér hvernig liturinn og myn- 
strin eru. Hann er stórgáfaður maður og hefúr vit á þessu 
og enginn efast um að hann gegnir embætti sínu með 
sóma.“ 

Gamli ráðgjafinn gekk nú í salinn þar sem lista- 
mennimir unnu af kappi og ófu á tóma vefstólana. 

„Hamingjan sanna,“ hugsaði gamli ráðgjafínn og 

* 

sperrti upp augun. „Eg sé ekki neitt.“ 

En hann var vitur maður og þagði. 

Listamennirnir horföu á hann og báðu hann að koma 
nær. Þeir spurðu hami hvérnig honum líkaði mynstrið og 
litirnir. Hann sá ekki neitt sem varla var von því það var 
ekkert að sjá. 

„Hjálpi mér allir heilagir,“ hugsaði gamli ráðgjafinn. 
„Getur það verið að ég sé svona heimskur? Svo virðist 
vera en ég verð um fram allt að láta aðra menn ekki 
komast að þessu. Þá verð ég ekki talinn hæfur til að 


14 



gegna embætti mínu. Ég verð um fram allt að láta eins og 
ég sjái vefnaðinn.“ 

„Þú segir ekki neitt,“ sagði annar listamaðurinn. 

Nú flýtti ráðgjafinn sér að segja: 

„Þetta er frábært, þetta er hreinasta afbragð. Onnur 
eins mynstur hafa aldrei verið ofin og litirnir, hamingjan 
sanna, þeir eru það fegursta sem ég hef nokkum tímann 
séð.“ 

„Það gleður okkur að heyra,“ sögðu listamennimir 
og brostu. Síðan tóku þeir að útskýra fyrir honum nöf nin 
á litunum og sögðu honum á hvem hátt þessi mynstur 
væm frábrugðin öllum öðmm mynstmm. „Þetta er ný 
stefna,“ sögðu þeir, „hrein bylting í list.“ 

Gamli ráðgjafínn lagði þetta allt á minnið til þess að 
geta skýrt keisaranum frá þessu, það var hans verk. 

Listamennirnir tveir fengu nú meira gull og silki en 

% 

þeir höfðu nokkum tímann fengið áður og stungu því öllu 
í eigin vasa. Þeir héldu af kappi áfiam iðju sinni á tómum 
vefstólunum langt fram á nótt. 

Keisarinn beið í ofvæni eftir þessum fallegu fötum 
sínum og sendi nú annan embættismann til að líta eftir 
verkinu og vita hvort fataefnið færi ekki að verða tilbúið. 

Hann horfði lengi á vefstólana og sá ekkert fremur 
en gamli ráðgjafínn. 


15 



„Hvemig líst þér á?“ sögðu listamennimir. 

„Ég veit vel að ég er ekki heimskur,“ hugsaði 
embættismaðurinn, „en gæti verið að ég sé ekki nógu 
góður stjórnandi? Ég get alls ekki tekið þá áhættu að láta 
það vitnast að ég sjái ekki vefmn.“ 

Hann hélt nú langa lofræðu um þessa miklu list sem 
hann þó ekki sá. 

„Þetta er allt eins og skínandi gull,“ sagði hann við 
keisarann. 

Allt fólkið í borginni talaði nú ekki um annað en 
þessa nýju list og vefarana miklu. Og nú vildi keisarimi 
fá að sjá alla dýrðina meðan klæðið var enn í vef- 
stólunum. Hann bauð öllu fyrirfólki borgarimiar. Það var 
alltaf sama fólkið í öllum opinbemm veislum og fremstir 
í fylkingunni gengu embættismennirnir tveir sem skoðað 
höfðu vefinn og sagt fra tíðindum þó að frá engu væri að 
segja. Og nú var það aílur þeirra verk að útskýra list- 
iðnaðinn. 

„Hafið þið nokkum tímann séð aðra eins list: Þessi 
óviðjafnalegu mynstur, þessir dýrðlegu litir? Er það ekki 
rétt, keisari minn?“ 

t é 

Keisarinn varð svolítið vandræðalegur. Hann sá ekki 
neitt en hugsaði með sér. „Hvers vegna sé ég ekki neitt? 


16 



Það er vegna þess að ég er heimskur. Og ég er þess vegna 
ekki hæfur til að vera keisari. Þetta má aldrei vitnast.“ 
Hann leit í kringum sig og sagði: 

„Þetta er óviðjafnanlega fagurt. A allri minni ævi hef 
ég aldrei séð þvílíka list.“ 

Hann leit fullur velþóknunar á tóma vefstólana. Allt 
fyrirfólkið starði á vefstólana og enginn sá í raun og veru 
neitt. En fólkið gerði ekkert amiað en að endurtaka það 
sem keisarinn hafði sagt: 

„Þetta er óviðjafnanlega fagurt.“ 

Listamennimir voru sæmdir stórriddarakrossi og 
settir á heiðurslaun. 


Nú fór í hönd mikil hátíð í borginni. Það var venja á 
þessari hátíð að keisarinn og fyrirfólkið klæddist sínu 
fegursta skarti og gengi um götur borgarinnar. Keisarinn 
krafðist þess að nýju fötin yrðu tilbúin fyrir þessa hátíð. 

Listamennimir unnu nú af kappi alla nóttina og létu 
sextíu ljós loga í vefstofúnni. Þeir fóm hamfömm við 
vinnuna. Loks létust þeir taka klæðin úr vefstólunum, 
klipptu út í loftið með stórum skæmm og beittu tvinna- 
lausum nálunum af mikilli fimi. Loks hættu þeir og til- 
kynntu hróðugir: 

„Nýju fötin keisarans em tilbúin.“ 




17 



Keisarinn kom nú sjálfur með nánustu hirð- 
gæðingum sínum og listamennirnir útskýrðu hverja flík 
fyrir sig og luku ræðu sinni með þessum orðum: 

„Þessi vefur er svo fínlegur að mönnum finnst að 
þeir séu ekki í neinu, en einmitt í því liggur snilld okkar.“ 
Allir hirðgæðingarnir tóku undir þetta þó að þeir 
sæju ekki neitt vegna þess að það var ekki neitt að sjá. 

R 

„Ef yðar hátign þóknast,“ sögðu listamennirnir, „að 
fara úr fötunum þá skulum við klæða yður í nýj u fötin hér 
fyrir framan stóra spegilinn. “ 

Þeir létust nú klæða keisaraim fagmannlega í nýju 
fötin og keisarinn snéri sér á ýmsa vegu fyrir framan 
spegilinn. 

„Svona vel hafa engin föt fallið að líkamanum,“ 
sögðu menn einum rómi. „Áferðin er gjörsamlega full- 
komin. Og mynstrin og litimir! Þetta er það stór- 
kostlegasta sem við höfum nokkum tímann séð.“ 
Hallarvörðurinn kom til þeirra og tilkynnti: 

„Þeir eru komnir með hásætishimininn sem bera á í 
skrúðgöngunni.“ 

„Þá er ekki eftir neinu að bíða,” sagði keisarinn. 
„Hvemig líst ykkur á fötin?“ 

Iíann skoðaði sig frá öllum hliðum í speglinum og 
vildi heyra hrósyrðin enn einu sinni. Þjónarnir sem áttu 




18 



að bera skikkjufaldinn. þreifuðu með höndunum um 
gólfið eins og þeir væru að lyfta honuin upp. Þeir reyndu 
að halda honum uppi á sannfærandi hátt þó að þeir sæju 
sjálfír ekki neitt. 

Nú gekk keisarinn í skrúðgöngunni undir þessum 
glæsilega hásætishiinrii og allt fólkið á strætum borgar- 
innar og í gluggum húsanna sagði einum rómi: 

„Þetta eru bestu föt sem við höfúin séð, nýju fötin 
keisarans, og hvað þau klæða hann vel.“ 

Enginn þorði að láta á því bera að hann sá ekkert. 
Það þýddi að allir vissu að hann væri heimskur og óhæfur 
til allra góðra verka. 

Aldrei hafði keisarinn eignast föt sem færðu honum 
jafn mikla virðingu og aðdáun þegnanna. 

Allt í einu kvað við hjáróma, skræk bamsrödd: 
„Keisarinn er ekki í neinu, keisarinn er ber.“ 
„Heyrðuð þið hvað bamið sagði?“ hvísluðu þeir sem 
næstir stóðu til hinna. „Bamið segir að keisarinn sé ekki í 
neinu, að keisarinn sé ber.“ 

Og eins og hendi væri veifað kallaði allt fólkið: 
„Keisarinn er ekki í neinu, keisarinn er ber!“ 
Keisarinn varð skelfíngu lostinn. Þetta var einmitt 
það sem hann hafði sjálfúr alltaf haldið. En hann var 
keisarinn og lét á engu bera og gekk gönguna til enda. 


19 



Keisarinn reigði sig og var sperrtari en nokkru sinni fyrr 
og þjónar hans gengu á eftir honum og báru skikkju- 
faldinn sem enginn var. 


20 



LAMPIALADDINS 
Ævintýri úr Þúsund og einni nótt 

Einu sinni var ungur drengiir sem hét Aladdin. Hann bjó í 
austurlenskri höfuðborg. Móðir hans var fátæk ekkja. En 
Aladdin hugsaði ekki um annað en að leika sér á götum 
borgarinnar. 

Eitt sinn kom til hans ókunnugur maður sem sagðist 
vera frændi hans. Hann kyssti og klappaði Aladdin og 
sagðist allt vilja fyrir hann gera. Hann lofaði meira að 
segja að gera hann að ríkum og miklum manni. 

„Komdu nú með mér, Aladdin,“ sagði ókunni 
maðurinn, „og sýndu mér hvar þú átt heima.“ 

Aladdin varð mjög undrandi á þessu öllu og fylgdi 
ókunnuga manninum heim til sin. Hann sagði móður 
sinni að hingað væri kominn maður úr fjarlægu landi sem 
væri frændi hans. Hann væri kominn í heimsókn til þeirra 
og langaði til að búa hjá þeim um stundarsakir. 

En ókunnugi maðurinn sagði ekki satt. Hann var 
ekkert skyldur drengnum og hann var illur galdramaður 
sem hafði í hyggju að nota Aladdin til að vinna fyrir sig 
leynilegt verk sem hann gat sjálfúr ekki unnið. 

Þannig var að galdramaðurinn hafði komist að því að 
í neðanjarðarhvelfingum skammt utan borgarinnar væri 


21 



að fínna dýrindis töfralampa. Galdramaðurinn vissi nák- 
væinlega hvar lampinn var en hann gat ekki náð honum 
sjálfur. Þegar hann rakst á Aladdin á götum borgarinnar 
sá hann að þetta var hugrakkur og greindur piltur og 
ákvað að nota. hann til að ná lampanum. Það reyndist létt 
að sannfæra ekkjuna, móður Aladdins, um að hann væri 
ættingi úr fjarlægu landi sem nefiidist Bláland. Hann 
endurtók loforð sín um að gera Aladdin að ríkuin manni 
og að lokum bað hann ekkjuna um leyfi til að taka 
Aladdin með sér í eins dags ferðalag uin borgina. 

Aladdin hlakkaði til þessarar ferðar og þegar þeir 
voru komnir út í borgina keypti galdrakarlinn á Aladdin 
falleg föt og gaf honum allt sem Aladdm bað uin. Loks 
voru þeir komnir út úr borginni og galdrakarlinn sagði 
við Aladdin að þeir yrðu að skoða fallega skennntigarða 
sem lágu fyrir utan borgina. Aladdin var orðinn þreyttur 
en vildi samt gera eins og þessi nýi vinur hans bað um. 
Loks koinu þeir að leyndum stað og galdrakarlinn kveikti 
eld. Hann kastaði dufti á eldinn og hafði yfír galdraþulu. 
Og á sömu stundu opnaðist jörðin og Aladdin sá að þarna 
lágu tröppur niður í hvelfinguna. 

„Farðu niður þennan stiga,“ sagði galdrakarlinn. „Og 
þegar þú ert kominn niður getur þú séð þann fegursta 
garð sem þú hefiir nokkum tímann séð. Innst í garðinum 



hangir lampi. Taktu lampann og komdu með hann til 
mín. I>á verðuin við báðir ríkir menn.“ 

Galdramaðurinn dró nú hring á fingur Aladdins og 
sagði: 

„Þessi hringur mun verja þig fyrir öllum hættum.“ 

Aladdin skaust nú niður þrepin og var innan stundar 
staddur í fegursta aldingarði sem hann hafði nokkum 
tímann augum litið. Alls staðar svignuðu trén undan 
skínandi ávöxtum sem voru eins og marglitt gler. Honum 
fannst þeir svo fallegir að hann fyllti vasa sína og litla 
tösku sem hann hafði meðferðis. Hann hafði enga 
hugmynd um það að þetta voru allt hinir dýrustu 
gimsteinar. Innst í garðinum sá hann gamlan lampa og 
það logaði ljós á lampanum. Þetta hlaut að vera 
töfralampinn. Aladdin flýtti sér að ná lampanum og 
slökkti ljósið. Hann stakk lampanum inn á sig og hljóp 
ineð hann upp þrepin að útganginum en hann komst ekki 
út. 

„Komdu strax með lampann, strákur!“ heyrði hann 
galdrakarlinn hrópa. Hann var orðinn óþolinmóður. Hann 
vissi, að ef hann næði lampanum yrði hann voldugasti 
maðurinn í heiminum. 

„Það get ég ekki,“ sagði Aladdin, „ekki nema þú 
hjálpir mér upp úr þessari hvelfingu.“ 


23 



En galdrakarlinn gat ekki látið jörðina opnast í annað 
sinn. Hann varð óður af reiði þegar hann sá að hann hafði 
misst af lampanum og gat ekkert annað gert en að snúa 
aftur heim til Blálands. 

Nú var illa komið íyrir Aladdin. Hann var grátandi í 
inyrkrinu og kallaði á hjálp, en enginn kom. Loks settist 
hann niður saman kipraður og beið þess sem verða vildi. 
Hann krosslagði hendumar. En þá vildi svo til að hann 
nuddaði í ógáti hringinn sem galdramaðurinn hafði sett á 
fingur hans og í sama bili birtist risastór andi sem sagði: 

„Ég er þjónn þinn. Þú mátt bera fram hvaða ósk sem 
þú vilt.“ 

„Hjálpaðu mér þá að komast upp á jörðina!“ hrópaði 
Aladdin í örvæntingu. 

Á sömú stundu var hann kominn upp úr neðanjarðar- 
hvelfingunni og staddur á jörðinni. Hann var allshugar 
feginn frelsinu og flýtti sér heim til móður sinnar til að 
segja henni frá því sem gerst hafði. 

Næsta dag var ekki til matarbiti í húsinu. Aladdin 
bauðst til að fara út og selja gamla lampann sem hann 
kom heim með kvöldið áður. Móðir hans tók nú lampann 
og fór að nugga hann svo að hann liti betur út. En á sömu 
stundu birtist andi sem sagði: 


24 



„Ég er þjónn þess sem á þennan lampa. Ég geri það 
sem mér er skipað." 

„Það væri gott að fá eitthvað að borða,“ sagði 
Aladdin. 

Á sömu stundu fylltist borðið veislumat og dýrindis 
borðbúnaði. 

Það glaðnaði heldur en ekki yfír Aladdin og móður 
hans þegar þau settust að krásunum. Þegar þau höfðu 
lokið máltíðinni seldu þau borðbúnaðinn og gátu lifað í 
allsnægtum lengi á eftir. 

Aladdin breytti háttum sínum. Hann hætti að slæpast 
í borginni og fór að ræða við kaupsýslumenn og aðra sem 
víða höfðu farið til að læra af þeim alls konar fróðleik. 
Eitt af því sem hann lærði var að þekkja gimsteina. 
Þannig uppgötvaði hann íjársjóðinn sem hann hafði 
sjálfúr komið með úr garðinum fagra. Um svipað leyti sá 

h a nn í fyrsta sinn konungsdótturina fögru sem hét 

+ 

Badrúlbadúr. Hann varð samstundis ástfanginn af 
prinsessunni og ákvað að ganga að eiga hana. 
Badrúlbadúr var einkadóttir kalífans í Bagdad og Aladdin 
sendi móður sína með fúlla skál af gimsteinum til 
hallarinnar sem gjöf til kalífans. Hann bað móður sína að 
láta þess getið að hann vildi eignast dótturina. Ekkjunni 
var vísað frá og neitað um viðtal. Loks þegar móðirin 




hafði farið margar ferðir til hallarinnar var hún leidd fyrir 
kalífann. Hann varð mjög undrandi þegar hann sá þessa 
fallegu gimstéina og sagði að ef Aladdin gæti sent sér 
fjörutíu gullkörfúr fúllar af sams konar gimsteinum, 
bornar af fjörutíu svörtum þrælum sem fjörutíu hvítir 
þrælar fylgdu og gæti þar að auki byggt glæsilega höll 
handa hinni stórættuðu dóttur sinni til að búa í þá skyldi 
hann fá hana fyrir eiginkonu. 

Þegar Aladdin voru sögð þessi tíðindi tók hann fram 
töfralampann og nuddaði hann kröfluglega. Andinn kom 
á svipstundu og spurði hvers Aladdin óskaði. Aladdin 
sagði honum það. Andinn lét sig hverfa en birtist fljót- 
lega aftur og með honum fjörutíu gullkörfúr fullar af 
gimsteinum, fjörutíu svartir þrælar og fjörutíu hvítir. 
Aladdin lét þrælana strax bera gullkörfurnar til kalífans. 
Aladdin bað andann að færa sér sams konar föt og 
konungar klæddust, hvítan hest og fjörutíu skrautklædda 
þjóna sér til fylgdar. Hann skipaði andanum eiimig að 
færa móður sinni hin fegurstu klæði og fjölda þjóna henni 
til aðstoðar. 

Andinn gerði allt sem honum var sagt. 

Nú reið Aladdin skrautbúinn á hvítum hesti með 

» 

fríðu föruneyti til hallarinnar. Kalífími tók sjálfur á móti 
honum og lofaði því að brúðkaupsveislan skyldi haldin 


26 



strax eftir að Aladdin hefði látið bj'ggja höllina. Aladdin 
fór heim um kvöldið og þegar þangað var komið kallaði 
hann andann enn einu sinni á sinn fund. 

„í nótt átt þú,“ sagði Aladdin, „að byggja hina 
fegurstu höll. Gluggar, dyr og súlnaraðir verða að vera 
skreyttar gimsteinum og höllin á að standa beint á móti 
höll kalífans.“ 

Morguninn eftir var verkinu lokið og höllin glitraði 
og skein í morgunsólinni. Aladdin gekk inn í höllina og 
sá að öll húsgögn voru þar völundarsmíði, þau bestu sem 
nokkur maður haföi séð á þeirri tíð. Og í höllinni var 
tignarfólk og þrælar sem þjónuðu því eins og gert var í 

t 

gamla daga. Þar voru líka leynilegar fjárhirslur fúllar af 
gulli og silfri. 

Kalífinn varð fúllur undrunar. Allt hafói verið gert 
eins og hann bauð og hann varð að standa við loforð sitt. 
Brúðkaupsveislan var haldin og Aladdin kvæntist 
fegurstu konu jarðarinnar. Hann var mjög hamingjusamur 
og lifói við auð og allsnægtir. 

En það er ekkert öruggt í þessum heimi. Sagan er 
ekki búin. Hinn illi galdramaður í Blálandi var enn á lífi. 
Hann sá að Aladdin var orðinn stórauðugur og voldugur 
maður og ákvað að fara aðra ferð til að ná töfra- 
lampanum. I-Iann kom til höfuðborgarinnar dulbúinn sem 


27 



fátækur kaupmaður. Hann komst að því að það var siður 
Aladdins að fara út úr borginni í veiðiferðir. Hann beið 
eftir því að Aladdin færi að heiman á veiðar. Þá fór hann 
út á götur borgarinnar með körfú fulla af nýjum lömpum 
og hrópaði: 

„Hver vill kaupa nýjan Iampa fyrir gamlan?“ 

Hann hraðaði sér til hallar Aladdins. Ein af þjónustu- 
stúlkuin dóttur kalífans heyrði til hans og sagði við hús- 
móður sína: 

„Ilér fyrir utan er stórundarlegur maður sem býður 
nýja lampa í skiptum fyrir gamla. Hvernig væri að láta 
hann fá gamla lampann hans Aladdins og eignast nýjan 
lampa í staðinn?“ 

Dóttir kalífans þekkti ekki leyndarmál töfralampans 
og sagði: 

„Auðvitað! Flýttu þér áður en við missum af 
honum.“ 

4 

Þernan hljóp til galdrakarlsins sem mest hún mátti til 
að missa ekki af þessurn ágætu viðskiptum. 

Kaupin gengu fljótt fyrir sig og galdramaðurinn illi 
þreif Iampann til sín og nuddaði hann. Andinn birtist á 
svipstundu og galdramaðurinn sagði: 

„Farðu með mig og höll Aladdins með öllu sem í 
henni er heiin í Bláland.“ 


28 



Andinn framkvæmdi skipunina á augabragði. 

Þegar Aladdin kom heim úr veiðiferðinni daginn 
eftir voru bæði fallega konan hans og höllin horfin. 
Aladdin skildi strax að hér hafði illi galdramaðurinn frá 
Blálandi verið á ferð. Þegar kalífínn sá þetta varð hann 
svo reiður að hann skipaði mönnum sínum að taka 
Aladdin af lífi ef hann fyndi ekki dóttur sína innan fárra 
daga. 

Aladdin hóf þegar ferð sína til Blálands í leit að konu 
sinni og höllinni týndu. En hvar sem Aladdin leitaði fann 
hann hvorugt. Hann var búinn að gefa upp alla von og 
kastaði sér örmagna niður á árbakka og fór að hugsa um 
að drekkja sér í ánni. 

í þessu hugarástandi nuggaði hann í hugsunarleysi 
hringinn góða sem hann bar enn á fingri sér, töfta- 
hringinn sem hann var búinn að gleyma eftir allt sem 
gerst hafði. Á sömu stundu birtist honum sami andinn 
sem komið hafði til hans í neðanjarðarhvelfingunni. 

Þegar Aladdin sá hann .tók hann aftur gleði sína og 
sagði: 

„Taktu mig og farðu með mig til konu minnar og 
hallarinnar hvar sem hún er og settu mig niður fyrir utan 
sveíhherbergisglugga hennar.“ 


29 



Hann hafði varla sleppt orðunum þegar hann var 
kominn til hallarinnar sem var á stórri sléttu á af- 
skekktum stað í Blálandi. Hann gekk beint inn í herbergi 
konu sinnar og þegar hún sá hann faðmaði hún hann að 
sér og með þeim urðu miklir fagnaðarfundir. 

Svo vel vildi til að galdrakarlinn var á allt öðnun 
stað í höllinni svo að Aladdin og konu hans gafst tóm til 
að leita að leið til að sigra þennan illa óvin sinn. Þegar 
þau höfðu komið sér saman um hvað gera skyldi fó r 
Aladdin á leynilegan stað bak við gluggatjöldin í herbergi 
sínu en dóttir kalífans sendi eina af þjónustustúlkum 
sínum til galdrakarlsins illa með þau skiíaboð að hann 
væri boðinn í veislu í sölum hennar. 

Galdrakarlinum þótti þetta góð tíðindi vegna þess að 
kona Aladdins hafði aldrei viljað sjá hann eða heyra 
hvemig sem hann lagði sig fram um að þóknast henni. En 
nú var honum boðið í veislu. Dóttir kalífans lék við hvem 
sinn fingur og talaði blíðlega til galdrakarlsins. Þegar 
veislan stóð sem hæst bar hún honum bikar fúllan af víni, 
en áður hafði Aladdin blandað eitri í drykkinn. 
Galdrakarlinn var svo heillaður af blíðuhótum þessarar 
fallegu konu að hann drakk bikarinn í botn og lét 
samstundis líf sitt. 




30 



Nú kom Aladdin fram úr felustað sínum. Hann 
leitaði á galdrakarlinum og fann sér til mikillar gleði 
töfralampann góða. Aladdin nuggaði lampann. Andinn 
birtist og Aladdin sagði honum að láta höllina aftur 
hverfa til þess staðar sem hún áður stóð á andspænis höll 
kalífans. Þetta gerðist allt á svipstundu og þegar kalífinn 
vaknaði næsta morgun sá hann að fallega höllin hans 
Aladdins var aftur komin á sinn stað. Hann faðmaði 
dóttur sína að sér ástúðlega og það var slegið upp veislu 
sem stóð um allt landið í langan tíma til að fagna heim- 
komu Badrúlbadúr. 

Nú var galdrakarlinn dauður og Aladdin gat loksins 
lifað í friði með töfiralampann sinn gamla. Hann og 
fallega konan hans lifðu saman til æviloka í ást og 
velfamaði. 


31 



LJOTIANDARUNGINN 
H.C. Andersen 

Það er gott að vera í sveitimii, sérstaklega um há- 
sumarið, og horfa á gullna komakrana bylgjast í blænum, 
á fagurgræna hafrana og heysátur á nýslegnum túnum. 

r 

Uti á engjunum spígspora háfættir storkar og tala þar 
saman á egypsku sem er þeirra móðumiál. Skógarbelti 
aðskilja akra og engi. Og þarna eru líka nokkrar djúpar 

f 

tjamir. I miðri þessari sumardýrð var gamall danskur 
herragarður og kringum allan bæinn voru síki sem fuglar 
syntu á. Við síkin var njólinn svo hár að smáböm gátu 
staðið upprétt undir honum. Og þar gátu þau villst eins og 
þau væru inni í þéttum skógi. Þarna hafði önd nokkur 
gert hreiður sitt. I-Iún vonaðist til að bráðum færu ungar 
að koma úr eggjunum. Það var einmanalegt að liggja 
svona lengi á. Karlinn sást aldrei og fáar endur komu í 
heimsókn. Þær vildu heldur synda um síkin, sýna sig og 
sjá aðra en að kjaga upp að hreiðrinu til vinkonu sinnar 
og spjalla við hana undir njólablöðunum. 

Loks rann stóra stundin upp. 

Það heyrðust brestir í hverju egginu á fætur öðru og 
1 oks kom söngurinn sem hún haíöi alltaf verið að bíða 
eftir: 


32 



Bí! bí! bí! bí! Hver einasta eggjarauða hafði breyst í 
gulan unga og nú gægðust litlu höfuðin út úr skuminu. 

„Bra! bra! bra! bra!,“ sagði öndin. „Mikið óskaplega 
eru þið fallegir. Sýnið þið nú hvað í ykkur býr.“ 

Ungamir sperrtu sig og litu í allar áttir. 

„Mikið óhemjulega er þessi heimur stór,“ sögðu þeir 
um leið og þeir skriðu alveg út úr egginu. 

„O - o - o,“ sagði andamamma. „Þið skuluð nú ekki 
halda að þið séuð búnir að sjá alla veröldina. Hún liggur 
jafnvel handan við bæinn og langt inn í landareign 
prestsins, en þangað hef ég að vísu aldrei komið sjálf.“ 

Andamamma reis á fætur. 

„Eru ekki allir færir um að leggja af stað út í 
heiminn?“ 

Nei, ekki allir. 

Stærsta eggið lá enn í hreiðrinu. 

0 

„Eg er orðin uppgefin á þessu,“ sagði andamamma, 
„hvað á þetta eiginlega að ganga lengi?“ 

Svo lagðist hún á afitur. 

Gömul vinkona hennar kom í heimsókn. 

„Hvað er títt?“ sagði gamla öndin. 

„Það eru vandræði með eitt eggið,“ sagði mamman. 
„En sjáðu hin. Þetta eru alfallegustu ungar sem ég hef 


33 



nokkru sinni séð. Þeir eru alveg eins og karlsköminin 
hann faðir þeirra sem aldrei sést.“ 

' 

Gamla vinkonan var veraldarvön önd sem hafði séð 
margt um sína daga. 

„Leyfðu mér að sjá eggið sem ekki opnast.“ 

Hún virti það vandlega fyrir sér og sagði: 

„Vertu viss, þetta er kalkúnaegg. Ég varð einu sinni 
fyrir þessu sjálf. Þeir voru svo vatnshræddir að ég átti í 
mesta basli með að kenna þeim góða siði. Vertu viss, 
þetta er kalkúnaegg. Þú skalt láta það eiga sig og sinna 
aðeins hinum ungunum.“ 

„Nei.... ég ætla nú samt að liggja á dálítið lengur," 
sagði andamamma. „Fyrst ég er búin að liggja á svona 
lengi þá ætla ég mér að ljúka verkinu.“ 

„Þú ræður,“ sagði gamla öndin og kjagaði í burtu. 

Loks kom gat á stóra eggið. 

„Bí, bíbí!,“ sagði unginn og braust strax út úr egginu. 

Hann var stór og ljótur. Andamamma skoðaði hann 
vandlega. 

„Hann er alltof stór,“ sagði hún, „og öðru vísi en 
hinir. Getur það verið að þetta sé kalkúnaungi? Ég kemst 
að því þegar ég fer með ungana í vatnið.“ 

Þeir voru allir tilbúnir að halda út í heiminn. Veðrið 
var skínandi fagurt, hásumardagur og sól í heiði. Allur 


34 



hópurinn gekk undir grænu njólablöðunum út að síkinu. 
Andamamma dembdi sér fyrst út í. Skvettumar stóðu í 
allar áttir. 

„Bra, bra, bra, bra,“ sagði andamamma til að hvetja 
ungana. Þeir vildu sýna hvað í þeim bjó og hver og einn 
steypti sér út í með tilþrifum. Þeir fóru á bólakaf, en 
skaut fljótlega upp aftur og syntu af kappi á eftir 
mömmunni. 

Mamman hafði sérstaklega auga með gráa, ljóta 
unganum. 

„Þetta er enginn kalkúni,“ sagði hún við sjálfa sig, 
„fótaburðurinn er góður og hann er reistur á sundinu. 
Þetta er nú einu sinni unginn minn. I raun og veru er hann 
ekki sem verstur þegar betur er að gáð.“ 

Bra, bra, bra, bra! 

* 

„Fylgið mér allir, ég skal sýna ykkur heiminn alla 
leið inn í andagarðinn. Farið aldrei langt frá mér og varið 

■k 

ykkur um fram allt á kattarskrattanum.“ 

Þegar komið var inn í andagarðinn logaði þar allt í 
slagsmálum og háreysti. Tvær fjölskyldur slógust þar um 
vænt fiskstykki sem einhver hafði kastað inn í garðinn. 
En átökunum lauk með því að heiiniliskötturinn kom 
stökkvandi inn í garðinn og greip fískstykkið. 

Andamamma horfði á ungana sína og sagði: 


35 



„Svona er nú þessi heimur, allir að berjast um bestu 
bitana.“ 

* * 

Um leið og hún sagði þetta sleikti hún út um nefið. 
Hún gat vel hugsað sér að fá þennan bita sjálf eftir allt 
hungrið í hreiðrinu. 

„Nú ríður á að sýna dugnað og kynna sig vel. 
Gleymið ekki að hneigja ykkur fallega fyrir gömlu 
öndinni þarna, hún er ættarhöfðinginn. Hún er með suð- 
rænt blóð í æðum og er bæði stór og digur. Hún er auð- 
þekkt á því að það er rautt band bundið um annan fótinn. 
Þetta er æðsta heiðursmerki sem hér er hægt að bera, það 
sýnir vald hennar.“ 

Bra, bra! 

„Ekki að ganga innskeifir. Gangið stórmannlega eins 
og hann faðir ykkar. Og hneigið ykkur nú fallega." 

Ungarnir reyndu að hlýða þessu og allar endurnar 
horföu á nýliðana og tautuðu: „Það vantar ekki að þetta 
hyski fjölgar sér. Eins og við séum ekki nógu mörg um 
matinn hérna í garðinum þó að þetta bætist ekki við. Og 

i 

svo þessi grái andarungi þarna. Hafið þið nokkurn tímann 
séð Ijótari fugl?“ 

Og eftir þetta illa umtal byrjaði eineltið og of- 
sóknirnar. Ein öndin flaug á ljóta andarungann og hjó 
hann í hnakkann. 


36 



„Láttu hann í íriði!” kallaði móðirin, „hann gerir 
engum mein.“ 

„Gerir engum mein. Sérðu ekki að hann er allt of stór 
og afbrigðilegur, öðru vísi en við hin? Það dugar ekki 
annað en að taka svona fugla í kaiphúsið." 

En gamla öndin sem var ættarhöfðinginn sagði: 

„Þetta er fallegasti hópur og vel siðaður. Það heflir 
eitthvað farið úrskeiðis með þennan gráa unga. Það veitti 
ekki af að skapa hann upp á nýtt.“ 

„Ég biðst afsökunar,“ sagði móðirin, „en það get ég 
ekki. Það er satt að fríður er hann ekki en hann er blíður 
og góður í sér og ég leyfl mér að segja að hann syndir 
alveg eins vel og nokkur hinna. Ég er að vonast til að 
hann verði fallegri með aldrinum og grennist. Hann hefúr 
líklega legið of lengi í egginu og varð þess vegna svona 
stór.“ 

Meðan hún sagði þetta sléttaði hún með nefinu úr 
fjöðrunum á hnakkanum á ljóta andarunganum. 

„Hann er líka karlkyns og við gerum nú ekki eins 

e 

miklar kröfúr til þeirra. Eg held að hann verði sterkur og 
komist sæmilega áfram í lífinu.“ 

Gamla öndin sem var efst í goggunarröðinni sagði: 

„Hinir ungamir eru einstaklega fallegir. Héðan í. frá 
verðið þið í mínum hópi. Og það væri vel séð ef þið 


37 



skylduð rekast á góðan fiskbita að láta mig vita.“ Nú voru 
þau komin inn í hópinn í sátt og samlyndi. 

Nei, ekki alveg. 

Ljóti andarunginn var áfram lagður í einelti og 
ofsóttur. Hann var barinn og bitinn og var á sífelldum 
flótta bæði undan öndunum og hænsnunum. 

„Hann er allt of stór og öðru vísi en við hin,“ 
söngluðu þau öll í einum kór. 

Kalkúnhaninn sem hélt að hann væri keisari vegna 
þess að hami var með spora á fótunum, hló að honum og 
blés sig allan út af vandlætingu og jós yfir hann skömm- 
unum þangað til kamburinn á honum var orðinn eld- 
rauður. 

Ljóti andarunginn vissi aldrei hvar hann mátti ganga 
eða standa. Hann leið sálarkvalir af því að vera svona 
ljótur og óvinsæll í öllum andagarðinum. 

Loks leið fyrsti dagurirui. En hver dagur var öðrum 
verri. Allir lögðu andarungann í einelti. Jaftivel systkini 
hans hreyttu í hann ónotum og sögðu: 

„Best væri að kötturinn tæki þig, skrípið þitt.“ 

En móðirin sagði sorgmædd: 

„Líklega ertu ekki á réttum stað í tilverunni, unginn 
minn.“ 


38 



Eineltið hét áfram og stúlkan sem kom til að gefa ali- 
fuglunum sparkaði til hans með fætinum. 

Þá var honum nóg boðið. Hann hljóp burtu og flaug 
yfir limgerðið. Litlu fiiglamir urðu hræddir og þutu í 
burtu úr trjánum. 

„Þeir flýja mig af því að ég er svona ljótur,“ hugsaði 
andarunginn, og fór alla leið inn í stóra mýrarflóann sem 
var heimur villiandaima. Þar lá hann um nóttina svangur 
og þreyttur. 

Næsta morgun sáu villiendurnar þennan nýja félaga. 

„Hver ert þú og hvaðan kemur þú?“ 

* I 

Andanmginn heilsaði eins hæversklega og hann gat. 

„Þú ert ótrúlega ljótur,“ sögðu villiendumar. „En í 
raun og veru varðar okkur ekkert um það svo framarlega 
sem þú ferð ekki að stíga í vænginn við einhverja önd í 
okkar ætt.“ 

Ljóti andarunginn hafði engan áhuga á slíku. Hann 
var sáttur við að fá að vera í friði í sefinu og drekka 
mýrarvatnið. Þama Tá hann í tvo daga og lét lítið fara 
fyrir sér. 

Loks komu til hans tveir ungir gæsasteggir, góðir 
með sig eins og stráka er siður. 

„I-Ieyrðu félagi,” sögðu þeir. „I>ú ert svo ljótur að 
okkur líkar vel við þig. Þú mátt koma með okkur og 


39 



gerast farfiigl eins og við. Við vitum um nokkrar glæsi- 
legar ungar gæsir af góðum ættum hér í næstu mýri. Bra! 
bra! bra! bra! Ertu ekki til í það að freista gæfunnar þó 
ljótur séit?‘ 

Þeir höfðu varla sleppt orðinu þegar byssuskot kváðu 
við: 

„Bang! bang! og báðir þessir nýju félagar hans duttu 
dauðir niður í sefinu. 

Vatnið litaðist blóði. 

Bang! bang! 

Ileill hópur af villigæsum flaug upp tii að forða sér 
en áfram heyrðust skothvellimir. I-lér var á ferð stór 
hópur veiðimanna sem hafði tekið sér stöðu hringinn í 
kringum flóann. Sumir sátu jafnvel á greinum trjánna 
sem slúttu fram yflr vatnið. 

Blár skotreykurinn sást úr öllum áttum milli trjánna 
og veiðihundarnir komu æðandi út í mýrina með miklum 
gusugangi. 

Þetta var skelfileg stund íyrir andarungann. Hann 
ætlaði að stinga höfði undir væng til að sjá þetta ekki en á 
sömu stundu kom að honum hræðilega stór hundur með 
lafandi tungu og það brami eldur úr augunum. 

Andarunginn horfði inn í uppglenntan skoltinn og 
hvassar tennurnar. 


40 



En af einhverjum orsökum hætti hundurinn við að 
taka ungann og þaut burtu í einhverjuin öðrum erinda- 
gerðum. 

„Guði sé lof,“ sagði unginn en hugsaði um leið: „Það 
er líklegast af því að ég er svona ljótur, jafnvel hundurinn 
vill ekki bíta mig.“ 

Hann lá lengi í mýrinni meðan skothvellimir glumdu 
og höglin dundu niður í sefið. 

Það var orðið áliðið dags þegar þessum ósköpuin 
linnti. Enn lá unginn grafkyrr í sefinu áður en hann þorði 
að hreyfa sig. Loks áræddi hann að rísa upp. Það var 
ekkert að sjá. Samt flýtti hann sér eins mikið og hann gat. 
Það var farið að hvessa og hann átti í mestu erfíðleikum 
með að beijast gegn veðrinu. 

Það var komið kvöld þegar hann kom að fátæklegu 
bændabýli og ákvað að reyna að leita sér þar skjóls. 
Bærinn var svo gamall að hann var að hruni kominn en 
hékk uppi af gömlum vana. Það varð hvassara og 
hvassara og unginn varð að hafa sig allan við til að fjúka 
ekki. Hann sá að hurðin var gengin af annarri hjörinni og 
hékk svo skökk í dyrunum að hann gat smeygt sér inn um 

opið milli stafs og hurðar. 

/ 

A bænum bjó gömul kona með ketti sínum og einni 
hænu. Hún kallaði köttinn aldrei annað en sonamefnuna. 


41 



Hæfileikar kattarins voru aðallega þrír: 

Hann gat reist kamb. 

Hann gat malað. 

Og það gneistaði stundum af hárinu ef honum var 
strokið á vissan hátt. 

Gamla konan kallaði hænuna, „Kjúggilljúkú lágfótu“ 
af því hún hafði stutta fætur. Hún var mikil varphæna og 
konunni þótti jafh vænt um hana eins og hún væri hennar 
eigin dóttir. 

Ljóti andarunginn faldi sig í myrkrinu. Það var lítið 
um gestakomur á þessum bæ og um morguninn þegar þau 
fúndu ungann fannst þeim þetta töluverður viðburður í 
fásinninu. 

Kötturinn fór að mala og hænan að klaka: ga, ga, ga. 
Þetta er hænsnamál sem er notað aðeins við hátíðlegustu 
tækifæri. 

„Hvað er um að vera,“ sagði gamla konan og horfði í 
kringum sig. Hún var orðin sjóndöpur og sýndist ljóti 
andarunginn vera feit önd sem hefði villst til hennar. 

„Gaman, gaman,“ sagði hún. „Nú get ég líka fengið 
andaregg. Nema þetta sé steggur. Við verðum að láta á 
það reyna.“ 

Það var ákveðið að andarunginn yrði á bænum í þrjár 
vikur til reynslu. 


42 



Þau urðu fyrir vonbrigðum. Hann verpti engum 
eggjum. Kötturinn og hænan héldu eins og aðrir sem lítið 
hafa séð, að þau væru að minnsta kosti hálfur heimurinn 
og að sjálfsögðu betri helmingurinn. Andarunginn reyndi 
að benda þeim á að heimurinn væri stærri en þau héldu. 
En það var meira en hænan þoldi. 

„I-Ivað þykist þú vera?“ sagði hænan. „Geturðu verpt 
eggjuni? Nei. Þá er þér best að halda þér saman.“ 

Og kötturinn sagði: 

„H\'að getur þú svo sem gert? Þykist þú geta haft 
neistaflug í hári, ellegar reist kamb og skotið upp 
kryppu? Eða þá malað? Nei. Þá ertu ekki á mælendaskrá í 
þessu húsi þegar skynsamt fólk talar.“ 

Andarunginn kúrði sig niður úti í homi og lét sem 
minnst fyrir sér fara. Hann lét sig dreyma um tært 
fjallaloft og sól í heiði. Hann fylltist af einhverri 
undarlegri löngun til að synda í vatni. Og að lokum trúði 
hann hænunni fyrir þessari löngun sinni. 

„Þetta eru hugarórar,“ sagðir hænan. „Reyndu heldur 
að gera eitthvað, verpa eggjum eða mala og þá hverfur 
þessi vitleysa.“ 

„Mig langar samt til að synda,“ sagði andarunginn. 
„Það er svo gott að fínna svalt vatnið leika um sig eða þá 
aðk afa og stinga sér til botns.“ 


43 



„Ja, sér er nú hver skemmtunin," sagði hænan. „Ég 

held að þú sért genginn af vitinu. Spurðu köttinn, hann er 

okkar vitrastur. Spurðu hann hvaða álit hann haíí á því að 

stinga sér út í vatn ef þú trúir mér ekki. Spurðu sjálfa hús- 

móðurina, gömlu konuna. Enginn í heiminum er vitrari 

en hún. Spurðu hana hvað henni fyndist um að fá 

vatnsgusur yfir höfuðið.“ 

# 

„Eg held að þið skiljið mig ekki',“ sagði andarunginn. 

„Skiljum þig ekki,“ gargaði hænan. „Ef við skiljum 
þig ekki hver ætti þá svo sem að skilja þig? Þykist þú 
kannski vera orðinn vitrari en kötturinn og konan, að ég 
tali nú ekki um sjálfa mig? Reyndu nú að hætta allri 
þessar vitleysu, barnungi. Þú þarft að læra að þakka fyrir 
allt sem þér er gefið. Hefur þér ekki verið lej'ft að vera 
hér inni í hlýju húsi og vera hér með gáfuðu fólki? Þú ert 
vandræðagripur og öllum til leiðinda. Þú getur alveg 
trúað því sem ég er að segja þér. Sá er vinur sem til 
vamms segir. Það er kominn tími til að hætta allri vit- 
leysu og fara að reyna að verpa eggjum eða mala.“ 

„Ég vil fara burtu, út í þennan stóra heim,“ sagði 
andarunginn. 

„Ef svo er þá skaltu bara fara,“ sagði hænan. „Það 
saknar þín enginn.“ 


44 



Nú var komið liaust. Laufið féll af trjánum og kaldur 
vindurinn þyrlaði því í allar áltir. Það voru dökk ský á 
himni og fyrstu haglélin byrjuð að falla. 

„Krunk, krunk, krá,“ sagði krummi gamli sem var 
orðinn kaldur á klónum og kveið fyrir vetrinum. 

Ljóta andarunganum leið hreint ekki vel í norðan- 
nepjunni. 

Eitt fagurt haustkvöld sá hann samt sjón sem gladdi 
hann mikið. Ilann sá fuglahóp lyfita sér til flugs af 
skógarvatninu. Fallegri fugla hafði hann aldrei á ævi 
sinni séð. Þeir breiddu út hvíta skínandi vængi og 
sveigðu mjúklega fagurskapaðan hálsinn. Og þeir gáfú 
frá sér fegurstu tóna sem ljóti andarunginn hafði nokkurn 
tíma heyrt. 

Þetta voru svanir. Þeir voru að hefja flug sitt úr 
kuldanum í norðrinu til heitu landanna í suðri þar sem 
ekkert vatn fraus. Þarna svifú þeir upp í háloftin og vöktu 
hjá unganum svo undarlegar tilfinningar að hann snar- 
snérist á vatninu og starði á eftir þeim þar til þeir voru 
alveg horfnir. Hann teygði hálsinn langt upp í loftið á 
eftir þeim og gaf frá sér hljóm sem gerði hann sjálfan 
hræddan. 

Lengi á eftir gat hann ekki hugsað um annað en 
þessa fallegu fugla. Hann vissi ekkert um hvað þeir hétu 


45 



eða hvert þeir voru að fljúga. Það var ekkert í heiminum 
sem honum þótti jafii vænt um og þessa ókunnu svani. 
Ekki reyndi hann að bera sig saraan við þá. Hvernig gat 
hann Iátið sér detta það í hug að bera sig saman við þessa 
fegurð? Hann var ljóti andarunginn. I-Iarai hefði orðið því 
fegimi að endumar tækju hann í þeirra hóp. En því var 
ekki að heilsa. Þær þóttust allar langt yfir hann hafnar. 

Nú kom veturinn með kulda og snjó og vötnin 
byrjuðu að frjósa. Andarunginn varð að synda af öllum 
kröftuin fram og aftur á vatninu til þess að vökin hans 
frysi ekki. En að lokum varð hann örmagna. Hann Iá 
grafkyrr og fraus fastur í ísinn. 

Bóndi sem var þama á ferð sá ungann og braut með 
tréskónum sínum ísinn og tók hann upp. Hann var enn á 
lífi og bóndinn fór með hann heim til konu sinnar. Hann 
náði sér fljótlega. 

Börnin á bænum vildu fara að leika sér við hann en 

* 

hann hafði átt svo illa ævi að hann var orðinn hræddur 
við allt og alla. Bömin hlupu til hans til að ná honum en 
hann hélt að þau ætluðu að meiða sig og flýði undan 

r 

þeim í ofboði. I óðagotinu steig hann beint ofan í 
mjólkurskálina og mjólkin skvettist í allar áttir um 
stofuna. 


46 



„Hvað er hér eiginlega um að vera?“ sagði konan og 
fómaði höndum. 

Þá varð unginn enn hræddari og flaug beint yfir í 
smjörtrogið og þaðan niður í hálftóma mjöltumm Þegar 
unginn kom aftur upp úr mjöltunnunni var ekki sjón að 
sjá hann. Konan æpti og skammaðist og þreif upp 
eldskörunginn til að berja hann. Börnin hlógu og kölluðu 
og veltu hvert 'öðru um koll í látunum við að handsama 
ungann. Unginn sá að dymar stóðu opnar og þaut eins 
fljótt og hann gat í burtu frá öllum þessum ósköpum. 

Það var nýfallinn snjór á jörðu og ljóti andarunginn 
skaust inn í skógarrunna og lagðist þar fyrir. Og þama lá 
hann lengi, lengi. 

Þetta varð langur og erfiður vetur. Hann þurfti að 
þreyja þorrann og góuna. En loksins fór að \mra. Hann 
gat aftur farið inn í reyrinn í mýrinni. Lævirkjamir sungu, 
sólin glampaði á vatninu og baðaði jörðina með hlýjum 
geislum sínum. Unginn reisti sig á vatninu og þandi út 
vængi sína svo þaut í fjöðrunum. Þeir voru orðnir 
ótrúlega stórir. Hann hóf sig til flugs og áður en hann 
vissi af var hann kominn inn í fallegan aldingarð með 
blómstrandi eplatrjám og ilmandi dísarunnum sem 
teygðu sig alveg niður að blómskrýddum bökkum 
síkjanna. 


47 



Þvílíkur gróður, þetta var alveg nýr heimur. 

Út úr skógarþykkninu flugu á móti honum þrír fann- 
hvítir svanir. Þeir voru undursamlega fallegir. Þessir 
dýrðlegu fuglar renndu sér léttilega niður á vatnið 
skammt frá honum. Hami var aftur gripinn sömu undar- 
legu tilfinningunni og um haustið þegar hann sá svanina 
hverfa. 

„Ég verð að fara til þessara konunglegu fugla, 
jafnvel þó að þeir höggvi mig og berji mig til bana fyrir 
að dirfast að koma nálægt þeim. Ég vil heldur þola dauða 
af þeim en að vera bitinn af öndunum og höggvinn af 
hænsnunum að ógleymdu fótasparki hænsnastúlkunnar 
og öllum þrautum þessa erfiða vetrar.“ 

Hann synti til svanamia fíjgru. 

Þegar þeir sáu hann koma syntu þeir á móti honum 
með fagnaðarlátum. 

Ljóti andarunginn beygði höfuð sitt niður að vatninu 
og bjóst við dauða sínum. 

Um leið sá hann mynd sína í tæru vatninu. I-Iann sá 
engan gráan, luralegan andaiunga. 

Haim var sjálfúr svanur. 

„Það er enginn önd þó að hann fæðist í andagarði,“ 
hugsaði ungi svanurinn. „Andamamma hefúr legið á 
álftareggi.“ 


48 



Allt hið illa sem hann hafði orðið fyrir á ævi sinni 
varð skyndilega að engn. Nú vissi hann hver hann var og 
hamingjan brosti við honum. 

Stóru svanimir syntu í kringum hann, struku hann 
með nefjum sínuni og létu vel að honum. 

Það komu nokkur lítil börn inn í garðinn og fleygðu 
brauðmolum til svananna og minnsta barnið sagði: 

„Sjáið þama, það er kominn nýr svanur.“ 

Og hin bömin sögðu: 

„Já, þarna er einn nýr.“ 

Börnin dönsuðu af kæti og klöppuðu saman hönd- 
unum. I-Ilupu síðan heim og sóttu foreldra sína. Og meira 
af brauði og kökum var fleygt út í vatnið. 

Öll sögðu þau: 

„Sá nýi er fallegastur, hann er svo ungur og 
yndislegur." 

Og gömlu svanimir lutu höfði. 

Þá fór ungi svanurinn hjá sér og stakk höfði undir 
væng. Hann vissi ekki sj álfúr hvernig hann var en honum 
leið afar vel. Hann var samt hæverskur vegna þess að þeir 
sem hafa gott hjartalag ofinetnast aldrei. Hami hugsaði 

■F 

samt um það hvemig hami hafði verið niðurlægður og 
ofsóttur. 

En nú sögðu allir: 


49 



„Hann er fegurstur allra fugla 

Og blómin á greinum dísarunnanna teygðu sig niður 
til hans, alveg niður að vatninu. Og hlý vorsólin skein um 
allajörð. 

Svanurinn ungi reisti sig á vatninu, baðaði út vængj- 
unum og það var þytur í fjöðrunum. Hann sveigði fagur- 
skapaðan hálsinn og réði sér ekki fyrir fögnuði. 

„Ekki hefði ég trúað því,“ hugsaði haim, „að slíkt 
ævintýri gæti gerst." 


50 



GULLEPLI ERÍSAR 


Þið munið ^ir sögunni um Peleif og Þetís, hvemig 
Peleifijr hélt heimi fastri, alveg sama í hvað hún breytti 
sér. Þið munið líka eftir að þau héldu mestu veislu aldar- 
innar og að meðal gesta voru vatnagyðjurnar og guðirnir 
frá Ólympostindi. 

En ég sagði ykkur ekki M öllu sem gerðist í þessari 
veislu. 

Þegar vatnadísimar fengu boðskortin í brúðkaups- 
veisluna var ein skilin útundan. Það var Erís. Hún var 
gyðja sundrungar og ósamkomulags: Enginn vildi fá hana 
í veislu. En Erís var ósátt við þetta. 

Næsta dag voru tvær vatnadísir, Panópa og Galena, að 
ræða um brúðkaupið. 

Panópa sagði: 

Heyrðu systir, sástu hvað Erís gerði í gær í giftingar- 
veislunni í Þessalíu, vegna þess að henni var ekki boðið? 

Galena svaraði: 

Nei, ég gat ekki komist í veisluna. Ég varð að sjá um 
að það væri hvítalogn um allan sjó. 

Panópa sagði: 


51 



Peleifur og Þetís, þau voru nýgengin til náða þegar 
Erís laumaðist inn í veisluna án þess að nokkur tæki eftir 
henni og lét epli skoppa eftir endilöngu gólfinu. 

Fallegt epli, systir mín, þetta var gullepli með áletrun: 
„Handa hinni fegurstu.“ Eplið nam staðar þar sem þrjár 
gyðjur sátu saman, Hera, Aþena og Afródíta. 

Hera tók eplið upp og las áletrunina: 

Ti 1 hinnar fegurstu. 

Það er til mín, sagði Hera. 

Nei, sagði Aþena, eplið er til mín. 

Nei, nei, sagði Afródíta, að sjálfsögðu er þetta epli 
sent mér. 

Nú upphófust grimmar deilur. Þær báðu Seif að skera 
úr þrætunni, en hann sagði: 

Nei, kærar þakkir, ég þekki allt mitt heimafólk. Þetta 
yrði mér til eilífra vandræða að kjósa hina fegurstu. 
Látum París skera úr þessari þrætu. 

Galena sagði: 

Og hvað gerðist s\'o? 

Panópa svaraði: 

Það sem gerðist næst var það að gyðjumar þrjár flugu 
eins hratt og þær gátu til Trójuborgar. Ég vildi að ég vissi 
hvað hefur gerst þar. 


52 



Eftir að gyðjumar þrjár voru famar fékk Seifur 
Hemiesi eplið og bað hann að fylgja gyðjunum á ítafjall 
á eyjunni Krít þar sem París konungur haföist við. Seifur 
sendi gyðjunum þau boð að þær mættu ekki hafa rangt 
við og að þær yrðu að sætta sig við þann dóm sem kveð- 
inn yrði upp. 

Hermes fylgdi gyðjunum til Krítar, en Afródíta hvísl- 
aði að honum á leiðinni. 

Er hann kvæntur? 

Hermes svaraði: 

Eiginlega ekki, en hann er með konu hjá sér. Hvers 
vegna spyrðu? 

Afiródíta sagði: 

Svo sem ekki af neinu. 

Aþena sagði: 

Þti hefur rangt við, þú ert að hvísla einhverju að 
Hemiesi. 

Hermes sagði: 

Hún spurði mig um það hvort París væri kvæntur. 

Aþena spúrði: 

Hvers vegna var hún að því? 

Hemies sagði: 

Ekki svo sem af neinu, að hún sjálf segir. 

Aþena hvíslaði að Hermesi: 


53 



Veistu hvort hann er mjög metnaðarfullur, hvort hann 
langar til að verða frægur stríðsmaður? 

Afródíta sagði: 

/ 

Hver er nú að hvísla? Þú mátt ekki misskilja mig. Eg 
er ekki að gagnrýna neitt. 

Hermes sagði: 

Þarna er ítafjall og þarna er maðurinn. 

Hera sagði: 

Hvar, ég sé ekki neitt. 

Hermes sagði: 

Þarna, taktu efitir hvert ég bendi. Sérðu þessar litlu 
kýr? 

I-Iera sagði: 

Já, ég sé þær núnar. Þakka þér fyrir ef þetta er maður- 
inn. 

Hermes sagði. 

Já, þetta er maðurinn. Ég ætla að fara hér niður og 
ganga til hans svo að hann verði ekki hræddur. 

Góðan daginn, ungi maður. 

París sagði: 

Góðan dag, sömuleiðis herra. Hvaða hefðarkonur em 
þetta? 

Hermes sagði: 


54 



I>ær eru ekki konur, París kæri vinur, lieldur I-Iera, 
Aþena og Afródíta. Þær vilja að þú dæmir um það hver 
þeirra á að fá þetta epli. 

París sagði: 

Leyfðu mér að sjá það. „I-Ianda hinni fegurstu.“ 
Hvemig í ósköpunum getur dauðlegur maður eins og ég 
dæmt um það hvaða gyðja er fegurst? Þær eru allar 
gullfallegar. Þegar ég horfi á eina fínnst mér hún fegurst 
og þegar ég horfí á aðra, fínnst mér hún líka fegurst. 

Hermes sagði: 

Hvað sem því líður þá verður þi'i að gera þetta, þetta er 
skipun írá Seifí. 

París sagði: 

Þá það. En þú verður að biðja þær að reiðast mér ekki. 

Hemies sagði: 

Þær eru allar búnar að lofa því. 

París sagði: 

9 

Gott og vel. Eg skal gera eins vel og ég get og meira 
getur enginn gert. Leyfðu mér að horfa á eina í einu. 

Hermes sagði: 

Það skal gert. Farið burtu þið tvær og látið Heru vera 
hér eina. 

Hera sagði: 



Jæja, ungi maður, liorföu vel á mig. Og það get ég sagt 
þér að ef þú velur mig skaltu verða konungur yflr allri 
Asíu. 

París sagði: 

Það er tilgangslaust að reyna að múta mér. Þú mátt 
draga þig í hlé því að ég hef séð nóg. Gerðu svo vel og 
láttu Aþenu koma. 

Aþena sagði: 

Hér er ég. Ef þíi velur mig skaltu verða mikil stríðs- 
hetja og ævinlega hafa sigur. 

París sagði: 

Ég vii ekki nein stríð og bardaga, ég vil frið, en ég læt 
þig ekki gjalda þess að ég þigg ekki gjöf þína. Gjörið þið 
svo vel að sækja Afiódítu. 

Afródíta sagði: 

I-Iún er hérna. Ég sé að þú ert ungur og fagur, allt of 
góður til að hírast hér í fásinninu. Þú ættir að eignast 
fallega eiginkonu eins og Helenu fögru. 

París spurði: 

I-Iver er I-Ielena fagra? 

Afródíta sagði: 

Dóttir Seifs. Og allir göfugustu menn jarðarinnar bið- 
luðu til hennar, en hún valdi Menelás konung í Spörtu. 
Veldu mig og ég skal gefa þér Helenu fögru. 

56 


OX'- 



París sagði: 

Hvað þá, er hún ekki þegar búin að gifta sig? 

Afródíta sagði: 

Ó, þú ert einfeldningur, þú veist ekki hvernig þessir 
hlutir gerast. Það eina sem þú þarft að gera er að fara í 
heimsókn til þeirra og láta mig sjá um allt annað. 

París sagði: 

Ég finn að ég er þegar orðinn ástfanginn af Helenu 
* 

fogru. Eg vil fara strax af stað. 

Afródíta sagði: 

Ekkert liggur á. Láttu mig fyrst gera það sem ég þarf 
að gera. 

París sagði: 

Og eftir að ég hef gefið þér eplið gleymirðu öllu 
saman. 

Afródíta sagði: 

Nei, ég lofa þessu. Ég skal vinna eið ef þú vilt. 

París sagði. 

Loforð þitt er mér nóg. Héma er eplið. 

Við þetta urðu hinar tvær að sætta sig og allt varð eins 
og Afródíta hafði lofað. París fór í heimsókn til Spörtu. 
Helena varð ástfangin af honum um leið og hún sá hann. 
Og Helena skildi við bónda sinn og fór með París til 
Troju. 


57 



Menelás konungur í Spörtu og Agamemnon bróðir 
hans gengu í bandalag \'ið öll grísk borgríki og mikill 
skipafloti sigldi í átt til Trójuborgar og mikill her settist 
um borgina. Umsátrið um borgina stóð í tíu ár og þá fell 
Trója og var brennd og jöfnuð við jörðu. Hún hefur verið 
rústir- einar í þrjú þúsund ár þar til fyrir skömmu að 

fomleifafræðingar grófu hana upp. Þúsundir manna létu 

* 

þar líf sitt og þúsundir manna urðu að þola margvíslegar 
hörmungar út af gullepli Erísar. 

Ég skal segja ykkur betur frá þessu stríði seinna. 



58 



VILLIENDURNAR TÓLF 
P. Chr. Asbjörnsen 


Einu sinni í gamla daga var drottning sem fór í sleðaferð. 
Það var hávetur og nýfallinn snjór á jörðu. Þegar hún 
hafði ekið um stund fékk hún ákafar blóðnasir. Hún varð 
að stöðva sleðann, steig af honum og gekk upp að tré- 
girðingu. Hún hallaði sér upp að girðingunni og horföi á 
rautt blóðið falla á hvíta mjöllina. Henni varð hugsað til 
bama sinna. Hún átti tólf syni en enga dóttur. 

Drottningin sagði við sjálfa sig: 

„Ef ég ætti eina fallega dóttur sem skipti vel litum, 
sem væri hvít eins og snjór og með kinnarnar rauðar sem 
blóð þá skiptu synir mínir mig engu máli lengur.“ 

Á meðan hún var að hugsa þetta gekk til hennar 
galdrakerling. 

„Ég skal sjá til þess að þú eignist dóttur,“ sagði 
galdrakerlingin. „Og hún verður hvít eins og mjöll og 
kinnamar rauðar sem blóð. En þá verður þú líka að gefa 
mér syni þína. Þú getur haft þá hjá þér þangað til barnið 
verður skírt.“ 

Tíminn leið og drottningin eignaðist dóttur. Hún var 
hvít sem mjöll og rauð sem blóð, eins og kerlingin hafði 
lofað. Og þess vegna var hún skírð Mjallhvít Rós. Það 


59 



var kátt í höllinni og drottningin var himinglöð. En þegar 
hún seinna hugsaði um það hverju hún hafði Iofað lét hún 
kalla á silfúrsmið og bað hann að smíða þrettán silfúr- 
skeiðar. Eina handa hverjum sonanna og þá þrettándu 
handa dótturinni. 

Um leið og dóttirin var skírð breyttust synirnir tólf í 
villiendur og ílugu á braut. Þeir sáust ekki lengur, þeir 
voru horfnir og komu ekki aftur. 

Dóttirin óx úr grasi og varð bæði stór og falleg 
stúlka. En hún var oft þunglynd og enginn vissi hvers 
vegna. Sáms konar þunglyndi sótti að móðurinni. I-Ienni 
leið oft undarlega þegar hún hugsaði um syni sína. 

Hún sagði við Mjallhvíti Rós: 

„Hvers vegna ertu svona sorgmædd barnið mitt? Ef 
það er eitthvað sem gerir þig svona dapra þá ættirðu að 
segja mér frá því. Ef það er eitthvað sem þig langar í þá 
skaltu fá það.“ 

„Mér finnst svo eimnanalegt hér “ sagði Mjallhvít 
Rós. „Allir aðrir eiga systkini en ég er ein og hef engin til 
að vera með. Það er þess vegna sem mér er svona þungt í 
skapi.“ 

„Þú hefur líka átt systkini, barnið mitt,“ - sagði 
drottningin. „Ég eignaðist tólf syni sem eru bræður þínir 
en ég gaf þá alla til að fá þig.“ 


60 



Og nú sagði hún dóttur sinni alla söguna. 

Þegar dóttirin heyrði þetta héldu henni engin bönd. 
Hún vildi fara strax af stað til að leita bræðra sinna. 
Dótturinni fannst að bræðurnir hefðu farið hennar vegna. 
Það var alveg sama hvemig móðirin grátbað hana um að 
vera kyrra. Hún gekk burtu úr höllinni og hóf leit sína. 

Hún gekk óravegu, langt út í þennan stóra heim. Það 
er erfitt að tnia hvað svona fíngerð stúlka gat lagt mikið á 
sig og gengið langan veg. Eitt sinn efíir að hafa gengið 
marga daga í stórum skógi var hún orðin sárþreytt og 
lagðist niður til að hvíla sig á mosabreiðu og þar sofnaði 
hún. 

Þá dreymdi hana draum. 

I-Ienni vitraðist það í draumnum að innar í skóginum 
væri lítill bjálkakofi og þar væru bræður hennar. Þegar 
hún vaknaði upp af þessum draumi sá hún að beint 
framundan var gata í grænum mosanum og hún lá lengra 
inn í skóginn. Hún gekk þessa götu. Og þegar hún hafði 
gengið lengi sá hún bjálkakofann sem hún hafði séð í 
draumnum. Hún gekk inn í húsið en þar var enginn. Samt 
voru þar tólf rúm og stólar og tólf silfurskeiðar. Þegar 
hún litaðist betur um sá hún að þar voru alls staðar tólf 
hlutir af öllu. Þetta gladdi hana vegna þess að hún skildi 


61 



að bræður hennar væru í húsinu og ættu allt sem hér var 
innanstokks, rúmin, stólana og skeiðamar. 

Hún kveikti upp eld, sópaði gólfið, bjó um rúmin, 
eldaði mat og gerði allt húsið sem hlýlegast. Þegar hún 
hafði búið til mat handa öllum borðaði hún sjálf en skildi 
silfurskeiðina sína eftir á borðinu. Síðan skreið hún undir 
sæng í rúmi yngsta bróðurins og lá þar. 

Eftir skamma stund heyrði hún þyt og hvin í lofitinu 
og hún sá tólf villiendur koma fljúgandi inn. En uml eið 
og þær fóru yfir þröskuldinn breyttust þær í kóngssyni. 

„Stórfúrðulegt,“ sögðu þeir. „Hér er allt breytt, allt 
húsið er hlýtt og gott. Við blessum þann sem hefúr kveikt 
upp eldimi og býr til allan þennan veislumat handa 
okkur.“ 

Nú tóku þeir upp hver sína silfurskeið og ætluðu að 
fara að borða. En þegar hver hafði tekið sína skeið lá ein 
á borðinu. Hún var nákvæmlega eins og skeiðarnar 

■p 

þeirra. 

„Stórfurðulegt," sögðu þeir og horfðu hver á annan. 

„Þetta er skeiðin hennar systur okkar. Fyrst skeiðin 

•• 

hennar er komin hingað getur hún sjálf ekki verið langt 
undan.“ 

Elsti bróðirinn sagði: 


62 



„Sé þetta skeið systur okkar og við finnum hana hér 
þá skulum við drepa hana því það er henni að kenna að 
svona er komið fyrir okkur.“ 

Systirin sem lá undir sænginni heyrði þetta. 

„Nei, neisagði yngsti bróðirinn. „Það væri illt verk 
að hefiia okkar á henni. Híin gat engu um það ráðið 
hvernig fór fyrir okkur. Ef það er einhverjum að kenna þá 
er það móður okkar.“ 

Nú fóm þeir allir að leita að systurinni og að lokum 
gægðust þeir undir sængumar í rúmunum. Þar fúndu þeir 
hana í rúmi yngsta bróðurins. Þeir drógu hana fram á 
gólf. 

Elsti bróðirinn endurtók það sem hann hafði áður 
sagt að réttast væri að drepa hana. En hím sagði við þá 
grátandi: 

„Kæru bræður, ekki drepa mig. Eg er búin að ganga 
um í mörg ár í leit að ykkur. Til að hjálpa ykkur í neyð 
ykkar vildi ég gera hvað sem væri, jafiivel láta líf mitt.“ 

„Ef þú vilt bjarga okkur,“ sögðu þeir, „þá máttu 
gjarnan lifa. Ef þú vildir þá gætir þú það.“ 

Systirin sagði: 

w 

„Segið mér aðeins hvað ég á að gera og ég skal gera 
hvað sem er.“ 


63 



„Þú átt að safna fífum “ sögðu bræðurnir. „Og úr 
þeim áttu að spinna og vefa klæði. Úr því áttu að gera tólf 
húfúr, tólf skyrtur og tólf trefla. En meðan þú ert við 
þessa vinnu máttu aldrei tala, lilæja eða gráta. Ef þú getur 
gert þetta þá losnum við úr álögunum.“ 

„En hvar get ég fengið allar þessar fifúr í svona 
marga trefla, húfur og skyrtur?“ sagði Mjallhvít Rós. 

„Það getum við sýnt þér,“ sögðu bræðurnir. Og svo 
fóru þeir með henni út að stórum mýrarfláka fullum af 
fannhvítum fifúbreiðum sem bærðust mjúklega í vind- 
inum og glitruðu í sólskininu eins og þegar stirnir á hjam. 

Aldrei hafði unga stúlkan séð önnur eins ósköp af 
fífum. Hún tíndi allar fallegustu fifúrnar sem hún fann og 
þegar hún kom lieim á kveldin spami hún þráð úr fif- 
unum. Þannig gekk þetta lengi. Him safnaði fifú og spann 
þráðinn. Hún hjálpaði bræðrunum líka á annan hátt, 
eldaði matimi og bjó uni rúmin. Þeir kornu lieim á hverju 
kveldi sem villiéndur en á nóttinni voru þeir kóngssynir. 
Þeir breyttust aftur í \dlliendur um morguninn og flugu 
burtu. 

Síðasta daginn sem hún fór út að mýrinni til að tína 

H 

fifu var þar á veiðum ungur konungur sem stjómaði 
þessu ríki. Hann reið í átt að mýrinni og kom auga á 
stúlkuna. Hann stöðvaði hest sinn. Hami skildi ekki hvers 


64 



vegna svona falleg stúlka væri úti í þessari mýri að tína 
fífú. Hann fór til hennar og spurði hana um þetta. En hún 
svaraði honum engu. Honum leist svo vel á stúlkuna að 
hann ákvað að hafa hana með sér heim í liöllina og kvæn- 
ast henni. I-Iann sagði þjónum sínum að taka stúlkuna og 
set ja upp á hest sinn. 

Mjallhvít Rós benti á fífúpokana og konungurinn 
skildi að hún vildi liafa þá með sér. Hami lét því þjóna 
sína taka pokana. Eftir það varð stúlkan róleg. Konung- 
urinn var góður maður, fríður sýnum og vingjamlegur í 
viðmóti. 

Þegar komið var heim í höllina og gamla drottningin 
sem var stjúpmóðir konúngsins sá Mjallhvíti Rós varð 
hún skapstygg og afbrýðisöm vegna þess hvað. stíilkan 
var falleg. 

Og hún sagði við konunginn: 

„Geturðu ekki séð að þessi dræsa sem þú ætlar þér 
að kvænast er galdranom? Sérðu ekki að hún getur ekki 
talað og hvorki hlegið né grátið?“ 

Konungurinn hlustaði ekkert á þetta. Hann kvæntist 
Mjallhvíti Rós og það var haldin mikil brúðkaupsveisla. 
Og þau lifðu í allsnægtum og hamingju. 

En Mjallhvít Rós gleymdi aldrei bræðrum sínum og 
hélt áfram að vefa og sauma skyrturnar. 


65 



Áður en ár var liðið eignaðist Mjallhvít Rós lítinn 
son. Og gamla drottningin varð enn verri í skapi og 
afbrýðisamari en hún haföi nokkum tímann verið. Og 
þegar nóttin kom læddist hún inn til Mjallhvítar Rósar 
þar sem hún svaf, tók bamið og kastaði því í onna- 
garðinn. Þar næst skar hún drottninguna í fingurinn og 
smurði blóðinu um munn hennar. Síðan fór hún og vakti 
konunginn. 

„Komdu nú og sjáðu hvers konar kvendi það er sem 
þú hefur tekið þér fyrir drottningu. Nú hefur hún étið sitt 
eigið bam.“ 

Kóngurinn varð svo miður sín að hami var gráti 
næst. 

Hann sagði: 

„Já, það kann að vera satt fyrst ég sé það með mínum 
eigin augum en ég held að hún geri þetta ekki aftur. Ég 
ætla að gefa henni annað tækifæri.“ 

Og áður en ár var liðið eignaðist hún annan son og 
sagan endurtók sig. Stjúpa konungsins varð verri og verri 
manneskja og kvalin af afbrýðisemi. Hún læddist um 
nóttina til drottningarinnar meðan hún svaf, tók barnið og 
kastaði því í ormagarðinn, skar drottninguna í fingurinn 
og smurði blóðinu um munn hennar. Síðan sagði hún 
konunginum að MjallhvítRós hefði étið bamið sitt. 


66 



Þá varð konungurinn svo hryggur að hann varð ekki 
mönnum sinnandi. 

Og hann sagði: 

„Já, þetta er líklegast satt íyrst ég sé þetta með 
mínum eigin augum en ég held að hún geri þetta ekki 
aftur. Ég ætla að gefa henni enn annað tækifæri.“ 

Það leið rninna en ár þar til Mjallhvít Rós eignaðist 
dóttur. Og gamla drottningin tók hana líka og kastaði í 
ormagarðinn. Meðan unga drottningin svaf skar hún hana 
í fíngurinn, smurði blóðinu um munn hennar og fór síðan 
til konungsins og sagði: 

„Nú skaltu koma og sjá hvort ég segi ekki satt að hún 
sé galdranom því að níi hefúr him étið þriðja barnið sitt 
líka.“ 

Konungurinn varð frávita af sorg því að nú gat hann 
ekki hlíft henni lengur. Hann varð að skipa svo fyrir að 
hún yrði brennd á báli lifandi. 

Þegar bálkösturinn tók að loga og böðlamir komu til 
að fara með hana á bálið gerði hún konunginum ljóst með 
bendingum að hún vildi að tólf fjalir væru lagðar hring- 
inn í kringum eldinn. 

Það var gert. 

Á þær lagði hún treflana, húfúmar og skyrtumar sem 
hún hafði saumað handa bræðrum sínum. En henni hafði 


67 



ekki alveg unnist tími til að ljúka verkinu. Þess vegna 
vantaði vinstri ermina á skyrtu yngsta bróðurins. Um leið 
og hún hafði gert þetta heyrðu menn þyt og hvin í loftinu 
og sáu tólf villiendur koma fljúgandi yfir skóginn. I-Iver 
þeirra tók sinn klæðnað í nefíð og flaug með hann í burtu. 

„Ertu loksins búinn að skilja þetta,“ sagði vonda 
drottningin við kónginn. „Nú getur enginn verið í vafa 
lengur um að hún er galdranorn. Flýttu þér nú og kastaðu 
henni á bálið áður en viðurinn er útbrunninn." 

„Það liggur ekkert á,“ sagði kóngurinn, „það er til 
nógur viður. Við eigum allan skóginn til að höggva. Eg 
ætla að bíða. Mér leikur forvitni á að vita hvernig þetta 
endar.“ 

Og nú sáu þau konungssynina tólf koma ríðandi til 
þeirra. Gamla drottningin lét sig hverfa inn í höllina. 
Fallegri og myndarlegri menn hafði enginn séð neraa 
hvað yngsti bróðirinn hafði andarvæng í stað vinstri 
handar. 

„Hvað er hér um að vera?“ spurðu kóngssynimir. 
„Það á að brenna drottningu mína á báli vegna þess að 
hún er galdranorn og hefur étið börn sín,“ svaraði 
kóngurinn. 

„I>að hefur hún alls ekki gert,“ sögðu kóngssynimir. 


68 



„Talaðu systir. Þú hefúr nú fielsað okkur. Frelsaðu 
líka sjálfa þig.“ 

Nú sagði Mjallhvít Rós sögu sína. Hún sagði frá því 
hvernig allt hafði gerst. Að í hvert skipti sem hún hafði 
eignast barn hefði gamla drottningin, stjúpmóðir konung- 
sins, læðst til sín í næturmyrkri, tekið bamið frá sér, 
skorið sig í fíngurinn og smurt mumi hennar blóði. 

Kóngssynimir tólf leiddu nú konunginn að orma- 
gryfjunni. Niður í henni voru þrjú böm og léku sér við 
snáka og pöddur. Og fegurri börn hafði enginn maður 
augum litið. 

Konungurinn tók böm sín og bar þau til stjúpmóður 
sinnar og spurði hana hvaða hegningu sá maður ætti 
skilið sem hefði svo slæmt hjartalag að svíkja saklausa 
stúlku og þessi þrjú blessuðu börn. 

„Slíkan mann ætti að binda á milli tólf stóðhesta,“ 
sagði gamla drottningin, „og láta þá slíta hann á milli 
sín.“ 

„Þú hefúr kveðið upp dóm yfir sjálfri þér og honum 
verður fúllnægt,“ sagði kóngurinn. 

Og gamla drottningin var bundin niilli tólf stóðhesta 
sem stukku hver í sína áttina og slitu hana sundur á milli 
sín. 


69 



En Mjallhvít Rós fór með manni sínum og börnum 
til bræðra sinna og þau ferðuðust öll heim til foreldranna 
og sögðu þeim allt sem gerst hafði. Og allt fólkið fylltist 
af gleði yfír því að dóttirin var komin heim aftur og hafði 
einnig bjargað bræðrum sínum. 

Hér lýkur þessari sögu. 

En eins og allir menn vita þá byrjar hver saga áður 
en hún byrjar og heldur áfram eftir að henni er lokið. 



70 



ÞYRNIRÓS 
Grimms ævintýri 


9 

I gamla daga þegar jörðin var ung voru kóngur og 
drottning í ríki sínu sem voru óhamingjusöm vegna þess 
að þau gátu ekki eignast bam. Ekkert þráðu þau heitar en 
að eignast afkvæmi. Samt liðu árin og þeim varð ekki að 
ósk sinni. 

Eitt sinn þegar drottningin var að baða sig í skógar- 
tjöm synti til hennar froskur og sagði: „Nú rætist 
draumur þinn. Aður en árið er liðið munt þú eignast 
dóttur.“ 

Spádómur frosksins kom fram. Að árinu liðnu eig- 
naðist drottningin gullfallega litla dóttur. Kóngurinn, 
faðir hennar, dansaði af kæti og bauð til mikillar veislu í 
höllinni. Hann bauð ekki aðeins vinum og vandamönnum 
heldur einnig forlagagyðjunum sem.voru þrettán talsins í 
ríki hans. Hann vildi að þær yrðu vemdarar bamsins og 
gæfu því góðar gjafir. En hann bauð aðeins tólf vegna 
þess að hann átti ekki nema tólf gulldiska. Hann bauð 
ekki Eris þeirri þrettándu en hi'ui var frægur gleðispillir í 
öllum veislum. 

Þessi fagnaður var lengi í minnum hafður. í lok 
veislunnar gengu forlagagyðjurnar fram fyrir barnið og 


71 



færðu því gjafír sínar. Ein gaf barninu gott hjartalag, 
önnur fegurð og þriðja auðlegð. Gjafimar vom allar hver 
annarri betri. 

Þegar sú ellefta hafði veitt barninu gjöf sína ruddist 
Eris inn í salinn, bálreið yfír því að hafa ekki verið boðið 
í veisluna. Hún heilsaði ekki nokkrum manni en gekk 
beint að vöggunni til’ litlu stúlkunnar og leit barnið illu 
auga. I-Iún sagði: „Þegar þú verður fímmtán ára skaltu 
stinga þig í fíngurinn á snælduteini og detta dauð niður.“ 
I-Iím fór í burtu, kvaddi engan og lét sem hún sæi ekki 
veislugesti sem urðu bæði undrandi og óttaslegnir. 

En nú gekk þrettánda forlagagyðjan fram fyrir barnið 
og sagði: „Ekki get ég ógilt álög systur minnar en ég get 
breytt þeim. Hún mun ekki deyja heldur mun hún liggja í 
dásvefni í hundrað ár.“ 

Til að koma í veg fyrir þessi illu álög lét kónguriim 
bamia alla rokka í ríki sínu og brenna allar snældur. 

Litla stúlkan raim upp eins og fífill í varpa og varð 
eins og forlagagyðjurnar höfðu ákveðið. Hún var gædd 
góðum gáfum, hafði gott hjartalag og var hið fegursta 
bam. Hún varð efíirlæti allra sem kynntust henni. Æska 

hennar var eins og lystigarður í sól og sunnanblæ. 

/ 

A afmælisdaginn hennar þegar hún varð fimmtán ára 
urðu kóngur og drottning að fara að heiman. Hún varð 


72 



eftir í höllinni.. Hún ákvað þess vegna að nota tækifærið 
og skoða vel höllina sem var mjög stór. Þar voru margir 
afkimar sem hún hafði aldrei séð. Hún skoðaði alla 
höllina og gekk að lokum stigann sem lá upp í hæsta 
turninn. Þegar hún var komin upp stigann gekk hún að 
lítill hurð og sá að ryðgaður lykill stóð í skráargatinu. 

Hún snéri lyklinum og opnaði dymar. 

0 

I turnherberginu sat gömul kona og spann. hör á 
snældu. 

„Heil og sæl, kona góð,“ sagði kóngsdóttirin. „Hvað 
ert þú að gera hér?“ 

„Eins og þú sérð,“ sagði konan, „er ég að spinna.“ 

„Þetta er undarleg skopparakringla sem þú heldur á,“ 
sagði kóngsdóttirin og benti á snælduna. „Leyfðu mér að 
skoða hana.“ 

Þegar kóngsdóttirin fór að handleika þennan undar- 
lega grip stakk hún sig á snælduteininum eins og forlaga- 
gyðjan hafði ákveðið. Hún hafði ekki fyrr stungið sig á 
teininum en hún hneig meðvitundarlaus niður í rúm sem 
þarna stóð og féll í dásvefh. Þetta var magnaður svefh. 
Allir sem vom í höllinni sofhuðu á sama tíma. Kóngurinn 
og drottningin sem voru nýkomin heim duttu út af í 
hásætinu steinsofandi. Sama gerðist hjá allri hirðinni og 
ekki aðeins fólkinu. Hestamir og hundamir í hallar- 


73 




garðinum, dúftimar á hallarþakinu, flugumar á vegg- 
junum, allt þetta steinsofnaði. Jafiivel eldurinn á arninum 
slokknaði. Steikin sem var yfir eldinum hætti að stikna. 
Yfirmatsveinninn, sem hafði gripið um annað eyrað á 
vikapiltinum og ætlaði að fara að gefa honum utan undir, 
datt niður með höndina reidda til höggs. Vindurinn varð 
að blæjalogni. Engin laufblöð bærðust á trjánum. Allt var 
kyrrt og eins og steindautt. 

Þétt þyrnigerði fór að vaxa umhverfis höllina og það 
stækkaði eftir því sem árin liðu. Það varð hátt og þétt og 
óx að lokum upp fyrir höllina og jafnvel fánastöngin 
hvarf. Gamla kynsióðin hvarf og nýrri kynslóð sem kom 
var sögð saga um þetta undarlega þymigerði. Inni í því 
átti að vera lieil höll. Sagt var að í höllinni svæfl yndisleg 
stúlka sem kölluð var Þyrnirós. Kóngssynir í fjarlægum 
löndum heyrðu þessa sögu og þeir komu og reyndu hver 
af öðrum að brjóta sér leið gegnum þyrnigerðið. Það var 
eins og það byggi yfir dularfúllum mætti. Þegar þeir voru 
komnir inn í þyrnigerðið var þeim haldið föstum af 
ósýnilegum höndum svo að þeir gátu sig hvergi hreyft og 
þar létu þeir líf sitt. Þymigerðið óx áfram og varð stærra 
og stærra. Þannig liðu mörg ár. 

Nú voru næstum liðin hundrað ár frá því að Þyrni- 
rósarsvefninn byrjaði. 


74 



Þá gerðist það að kóngssonur úr fjarlægu landi ferð- 
aðist um þessar slóðir og gaf sig á tal við gamlan mann. 
Gamli maðurinn sýndi honum þyrnigerðið og sagði að sú 
saga væri sögð að inni í þessu gerði væri höll og að þar 
svæfi kona sem bæri af öllum öðrum konum að fegurð. 
Hún væri manna á meðal nefnd Þyrnirós. „Og sagan 
segir,“ hélt gamli maðurinn áfram, „að hún sé búin að 
sofa þama í næstum heila öld. Ekki aðeins hún heldur 
kóngshjónin og öll hirðin. 

Þessa sögu sagði hann afi mér og ég veit til þess að 
það hafa margir kóngssynir reynt að brjótast gegnum 
þetta gerði. Það hefúr ekkert til þeirra spurst. Þeir hafa 
horfið.“ 

Kóngssonurinn sagði: „Ég er samt ekkert hræddur 

€ 

við að gera þetta. Eg ætla að brjótast í gegnum gerðið 
hvað sem það kostar.“ 

Gamli maðurinn reyndi allt sem hann gat til að fá 
kóngssoninn til að hætta við að gera þetta en það var ekki 
til neins. Einmitt þennan dag voru hundrað ár liðin frá því 
að Þymirós stakk sig á snælduteininúm. Þrettánda 
forlagagyðjan hafði mælt svo fyrir að hún myndi vakna 
þennan dag. Það var auðvelt fyrir kóngssoninn að komast 
í gegnum þetta óvinnandi vígi. Þymigerðið angaði af 
nýútsprungnum blómum og það þokaði sér sjálfkrafa til 


75 



hliðar þegar kóngssonur kom að því og lokaðist aílur að 
baki honum. Það stungu hann engir þymar. Hann sá 
sofandi hesta og hunda í hallargarðinum. Það sátu dúfur á 
hallarþakinu með höfúð undir væng. Þegar hann kom inn 
í höllina sá hann að flugurnar hreyfðust ekki á veggj- 
unum og matsveinninn var með reidda höndina tilbúinn 
að slá vikapiltinn þó að hann væri steinsofandi. Þama var 
eldabuskan sofandi með hálfreytta hænu í höndunum. 
Þegar hann gekk að hásætinu lágu konungshjónin þar 
sofandi og öll hirðin í kringum þau. 

Haim fór nú um alla höllina og þar var alls staðar 
sama dauðakyrrðin. Hann heyrði aðeins sinn eigin hjart- 

p 

slátt. Loks gekk hann upp í tuminn og opnaði dymar. 
Þama lá Þymirós í rúminu. Slíka fegurð hafði hann aldrei 
séð. Hann horfði lengi á hana og gat að lokum ekki stillt 
sig um að beygja sig niður að henni og kyssa hana. Við 
þennan koss vaknaði Þymirós. Hún opnaði augun, horfði 
á hann og brosti blíðlega. Þau leiddust saman niður í há- 
sætissalinn. Þá vöknuðu kóngurinn og drottningin og öll 
hirðin. Þau horfðu með undrunarsvip hvert á annað. 
Hestarnir spruttu á fætur og hristu sig. Hundarnir teygðu 
úr sér og geispuðu. Dúfumar reistu höfuðin og flugu í 
burtu. Flugumar á veggjunum fóru á kreik. Það skíð- 
logaði á aminum og snarkaði í steikinni. 


76 



Matreiðslumaðurinn sló vikapiltinn utan undir svo að 
hann fór að gráta. Eldabuskan hélt áfram að reyta 
hænuna. 

Nú var haldið veglegt brúðkaup Þyrnirósar og 
kóngssonarins. Þau lifðu vel og lengi og elskuðu hvort 
annað til æviloka. 




77 



MJALLHVIT OG DVERGARNIR SJO 

* 

Grimms ævintýri 

a 

Það var komið fram á miðjan vetur. Drottningin í ríkinu 
sat við gluggann í höll sinni og var að sauma. Hún horfði 
út. Það var snjókoma. Mjallhvitar snjóflygsumar dönsuðu 
til jarðar fyrir framan gluggakistuna sem gerð var úr 
svörtum viði. Drottningin gætti sín ekki við sauma- 
skapimi og stakk sig á nál í fingurinn. Þrír blóðdropar 
féllu á drifhvíta mjöllina í gluggakistunni. Drottningin 
horfði á blóð sitt í snjónum og fannst það sem hún sá 
einstaklega fagurt. 

„Mikið vildi ég,“ sagði drottningin „að ég gæti 
eignast svona fagurt meybarn sem væri með mjallhvítt 
andlit, fagurrauðar kimiar og hárið gljáandi svart eins og 
tinnuviðurinn í gluggakistunni.“ 

Áður en ár var liðið eignaðist drottningin litla stúlku. 
Barnið var með mjallhvítt andlit, fagurrauðar kinnar og 
tinnusvart hár. Hún var þess vegna kölluð Mjallhvít. 
Móðir Mjallhvítar dó þegar litla stúlkan fæddist. 

Þegar ár var liðið tók konungurinn sér aðra konu 
fyrir drottningu. Nýja drottningin var mjög fögur kona en 
hún var svo hégómleg og hrokafull að hún þoldi ekki að 
nokkur kona í öllu ríkinu væri fallegri en húa 

78 



Drottningin átti töfraspegil sem vissi alla hluti. Hún var 
vön að ganga fyrir spegilinn, spegla sig í honum og 
spyrja: 


Spegill, spegill seg þú mér 
hver allra kveima fegurst er. 

Og spegillinn svaraði: 

Heiður þeim sem heiður ber. 

Þú fegurst ert á landi hér. 

Drottningin réði sér ekki fyrir kæti. Hún vissi að 
spegillimi var þeirrar náttúru að haim gat ekki sagt neitt 
sem ekki var satt. 

Mjallhvít óx upp eins og fífill í varpa og varð fallegri 
með hverjnm degi sem leið. Sjö ára gömul var hún orðin 
gullfalleg eins og sól í heiði. 

Þá gerðist það að drottningin gekk fram fyrir 
töfraspegilinn eins og hún var vön og sagði: 

Spegill, spegill seg þú mér 
hver allra kvenna fegurst er. 


79 



En spegillinn svaraði öðru en hann var vanur: 

Víst ert þú, drottning mín, fögur frú 
en margfalt fegurri er Mjallhvít en þú. 

+ m 

Drottningin varð alveg miðiu' sín af að heyra þetta 
svar og öfundin greip hana heljartökum. Upp frá þessu 
hataði hún Mjallhvíti litlu og hatrið kæfði allar góðar 
tilfinningar og gerði hana að vondri manneskju sem 
hugsaði um það eitt að hefna sín. 

Drottningin kallaði til sín einn af veiðiinönnum 
konungsins og sagði við hann: 

„Taktu Mjallhvíti, farðu með hana út í skóg og láttu 
hana hverfa. Ég vil aldrei sjá hana framar. Dreptu hana 
og til þess að sanna mér að þú hafir hlýtt skipun mimii 
skaltu koma með lungu hennar og lifur og sýna mér.“ 
Veiðimaðurinn gerði eins og honum var sagt. Hann 
fór út í skóg með Mjallhvíti, dró veiðilmíf sinn úr slíðrum 
og hóf hami á lofi til að reka hann í hjarta hennar. Þegar 
Mjallhvít sá þetta fór hún að gráta og biðja sér vsegðar: 

„Góði maður,“ sagði hún „leyfðu mér að lifa. Ég skal 
hverfa inn í skóginn og koma aldrei aftur.“ 

Hún var svo falleg að veiðimanninum féllust hendur. 
Hann sagði: 


80 



„Jæja, vesalings barn, hlauptu þá inn í skóginn.“ 
Veiðimanninum létti við að þurfa ekki að vinna þetta 
illskuverk en hann hugsaði með sér: 

„Hún getur hvort sem er ekki lifað lengi í skóginum. 
Rándýrin verða flj ót að f inna hana.“ 

Hann fann ungan villigölt sem hann drap og tók úr 
honum lifúr og lungu. Með þau fór hann heim í höllina 
og sýndi drottningunni til að sanna að liann hefði gert það 
sem honuni var skipað. Matreiðslumeistari hirðarinnar 
steikti þetta. Drottningin snæddi krásina og hélt að nú 
hefði hún étið lifúr og lungu Mjallhvítar. 

Nú víkur sögunni til litlu stúlkunnar sem hljóp alein 
inn í skóginn. Hún var óskaplega hrædd við öll hljóðin 
sem hún heyrði þó að sum þeirra væru ekki annað en 
þytur vindsins í laufi tqánna. Hún hafði enga hugmynd 
um hvar hún var, hvert hún ætti að fara eða hvað hún ætti 
að gera. Hún hljóp beint áfram gegnum þyrnirunna og 
yfir urðargijót. En villidýrin létu hana í friði. Þannig 
hljóp hún hvíldarlaust alveg fram á kvöld. Loks þegar 
næturmyrkrið var að síga yfir skóginn sá hún lítið hús 
framundan. Þangað flýtti hún sér og gekk inn. 

Þetta var einkennilegt hús og allt sem hún sá í húsinu 
var undarlega lítið. Þeir sem bjuggu í þessu húsi gengu 
greinilega vel um, allt var í röð og reglu og tandurhreint. 


81 




Á miðj u gólfinu var lítið borð. Á því var hvítur dúkur og 
sjö litlir diskar. Við hvern disk var lítill bikar, hnífur, 
gaffall og skeið. Við vegginn stóðu sjö lítil rúm, vel 
umbúin með drifhvítum ábreiðum. 

Mjallhvít litla var orðin sársvöng og þyrst eftir öll 
hlaupin í skóginum. Hún drakk einn sopa úr hverjum 
bikar og fékk sér einn munnbita af hverjum diski svo að 
hún tæki ekki allan matinn frá neinum. Hún var líka orðin 
dauðþreytt og lagðist upp í eitt rúmið. En rúmið var of 
lítið. Hún lagðist upp í öll rúmin en ekkert var af réttri 
stærð nema það síðasta. Þar hreiðraði hún um sig, las 
bænirnar sínar og steinsofiiaði. 

Nú komu íbúar hússins heim í næturmyrkrinu. Það 
voni dvergar sem grófu gull og aðra málma úr fjöllunum. 
Þegar þeir komu inn kveiktu þeir hver á sínu kerti svo að 
bjart varð í stofúnni. Þá sáu þeir að hér hafði einhver 
komið og sett allt úr sínum föstu skorðum. Hér var ekkert 
eins og það átti að vera. 

Fyrsti dvergurinn sagði: 

„Hver hefúr notað stólinn minn?“ 

Annar sagði: 

„Hver hefúr tekið mat af diski mínum?“ 

Sá þriðji sagði: 

„Hver hefur brotið af brauðinu mínu?“ 


82 



Hinn fjórði: 

„I-Iver hefur komist í kálið mitt?“ 

Fimmti dvergurinn sagði: 

„Hver hefur átt við gaffalinn minn?“ 

Sá sjötti: 

„I-Iver hefur skorið með hnífnum mínum?“ 

Og sjöundi dvergurimi sagði: 

„Hver hefur drukkið úr mínu staupi?“ 

Nú leit fyrsti dvergurinn á rúmið sitt og sá að einhver 
hafði bæit sængurfötin. 

Hann spurði: 

„Hver hefur notað rúmið mitt?“ 

Dvergarnir hlupu nú til og sáu að öll rúmin höfðu 
verið notuð. Þegar sjöundi dvergurinn kom að rúmi sínu 
sá hann að Mjallhvít lá þar steinsofandi. Hann hrópaði af 
undrun og allir dvergamir flykktust að rúminu steinhissa. 
Þeir flýttu sér að sækja kertin sín til að sjá betur framan í 
hana. 

„Fegurri stúlku höfiim við aldrei séð,“ hvísluðu þeir 
hver að öðrum. Hún svaf svo vært að þeir gátu ekki 
fengið sig til að vekja hana en fóru sjálfír að sofa. 
Sjöundi dvergurinn svaf hjá hinum, eina stund hjá 
hverjum. Og þannig leið nóttin. 


83 



Mjallhvít varð hrædd þegar hún vaknaði næsta 
morgun og sá dvergana. En ekki lengi. Þeir voru mjög 
góðir við hana og spurðu hana að heiti. Hún sagðist heita 
Mjallhvít. Dvergarnir vildu vita hvemig á því stæði að 
hún væri komin til þeirra. Og Mjallhvít sagði þeim alla 
söguna um illu drottninguna sem ætlaði að lífláta hana, 
um veiðimanninn sem leyfði henni að hlaupa inn í 
skógimi og bjarga þannig lífi sínu. Hún sagðist hafa villst 
um skóginn í heilan dag áður en hún fann húsið þeirra. 

Nú ræddu dvergamir málin sín á milli og sögðu loks 
við Mjallhvíti: 

„Þér er velkomið að búa hjá okkur og þú færð hér 
allt sein þig vanhagar um. Hins vegar þætti okkur gott ef 
þú vildir sjá um húsið meðan við eruin að vinna málma 
íir fjöllmium. Hér þarf að halda öllu hreinu, elda mat, þvo 
og gera við fötin, sauma og prjóna.“ 

Mjallhvít varð því fegin að fá að búa hjá dvergunum 
og sjá um húsverkin svo að þetta var ákveðið. 

Allan liðlangan daginn varð Mjallhvít að vera alein í 
húsinu. Dvergarnir sögðu hemii að hún mætti alls ekki 
hleypa neinum ókuimugum inn í húsið. Þeir sögðu að 
drottningin illa mundi fljótlega komast að því hvar hún 
væri. 


84 




Nú víkur sögunni aftur til drottningarinnar. Hún 
þóttist alveg viss um það að hún væri fegursta konan í 
öllu ríkinu fyrst hún hefði étið bæði lifiir og lungu 
Mjallhvítar. Samt gat hún ekki stillt sig um að ganga fyrir 
spegilinn og segja: 

Spegill, spegill seg þú mér 
hver allra kvenna fegurst er. 

En spegillinn svaraði og sagði: 

Víst ert þú, drottning mín, fögur frú 
en margfalt fegurri er Mjallhvít en þú. 

Djúpt inn í skóginn hún fór ykkur frá 
og dvelur þar núna d\ r ergunum hjá. 

Drottningin varð ævareið þegar hún heyrði þetta. Nú 
vissi hún að veiðimaðurinn hafði svikið hana og að 
Mjallhvít litla væri enn á lífi. Drottningin gat hvorki 
borðað né sofið vegna afbrýði sinar og hugsaði um það 
eitt að ná sér niðri á litlu stúlkunni sem hafði ekkert gert 
af sér annað en vera fallegri en hún. 


85 



Drottningin fór inn í skóginn að leita að Mjallhvíti 
og var klædd eins og flökkukerling. Hún fann hús 
dverganna, barði aðd yrum og hrópaði: 

„Hlustið á! Úrvalsvarningur á boðstólum.“ 

Mjallhvít leit út um gluggann og sagði: 

„Komdu sæl, kona góð. Hvað ertu að selja?“ 
„Meyjarlinda í öllum litum,“ svaraði kerlingin. 

Hún sýndi Mjallhvíti fallegasta mittisbandið sem var 
ofið úr marglitu silki. 

Mjallhvít hugsaði: 

„Ekki getur þessi gamla forukona verið neitt 
hættuleg. Það hlýtur að vera óliætt að opna dymar.“ 

Það gerði hún og keypti þemian fallega meyjarlinda. 
Hún fór strax að festa á sig bandið. 

„Hvað er að sjá þetta, telpa mín. Leyfðu mér að sýna 
þér hvemig á að gera þetta á réttan hátt.“ 

Mjallhvít leyfði konunni að festa á sig meyjar- 
lindann. Hún átti sér einskis ills von, en stjúpan reyrði 
bandið svo fast um mittið að Mjallhvít gat ekki náð 
andanum og datt niður meðvitundarlaus. 

„Nú er fegurð þín fölnuð,“ sagði drottningin við 
sjálfa sig og flýtti sér í burtu frá húsinu, enda komið 
kvöld. 


86 



Dvergamir komu heim litlu seinna og fundu 
Mjallhvíti liggjandi hreyflngarlausa á gólfínu. Þeir héldu 
fyrst að hún væri dáin. Þeir urðu mjög hryggir því að 
þeim þótti afar vænt um litlu slúlkuna. Þeir lyftu henni 
úpp af gólfinu og sáu þá meyjarlindann. Þeir skáru hann 
sundur með hníf og þá fór Mjallhvít að draga andann og 
lifnaði við. 

Nú heyrðu dvergamir hvað gerst hafði. 

„Kerlingin,“ sögðu þeir, „er engin önnur en drott- 
ningin illa, stjúpa þín. Þú verður að gæta þess vel að 
hleypa engum inn í húsið meðan við erum að vinna.“ 

Nú var drottningin komin heim og gekk sigri 
hrósandi fram fyrir spegilinn og sagði: 

■ ■ 1 

Spegill, spegill seg þú mér 

hver allra kvenna fegurst er. 

En spegillinn svaraði eins og áður: 

Víst ert þú, drottning mín, fögur ffú, 
en margfalt fegurri er Mjallhvít en þú. 

Djúpt inn í skóginn hún fór ykkur frá 
og dvelur þar núna dvergunum hjá. 


87 



Drottningin varð alveg frávita af reiði þegar hún 
heyrði þetta svar. Hún skildi að Mjallhvít hafði ekki dáið, 
hún hafði lifnað við aftur. 

t 

„Nú er nóg komið,“ sagði hún við sjálfa sig. „Eg skal 
finna ráð sem dugar hvað sem það kostar.“ 

Drottningin var göldrótt og nú notaði hún þessa 
kunnáttu sína til að búa til baneitraðan hárkamb. Hún 
dulbjó sig í nýjan búning og lagði af stað í aðra ferð til 
dverganna inni í skóginum. Hún barði að dyrum og 
hrópaði: „Opnið dymar, eigulegir hlutir til sölu!“ 

Mjalllivít leit út um gluggann og sá konuna. „Haltu 
ferð þinni áífam,“ sagði hún, „mér hefúr verið bannað að 
hleypa nokkrum inn í húsið.“ 

„Það er nú svo,“ sagði förukonan. „En hefur nokkur 
bannað þér að skoða þessa fallegu liluti? Sjáðu þennan 
hárkamb hérna.“ 

Mjallhvít skoðaði hárkambinn og sá ekki betur en að 
hann væri hreinasta gersemi sem hana langaði strax til að 
eignast. Þess vegna opnaði hún dymar. Og Mjallhvít 
keypti kambinn. 

„Ég skal greiða þér vel,“ sagði konan, „og festa 
kambinn á réttan hátt í hárinu.“ 


88 





Mjallhvít þáði boðið. Kamburinn var svo baneitraður 
að um leið og hann var settur í hár Mjallhvítar féll hún 
sem dauð niður. 

„Þetta ætti að nægja þér, pjattrófan þín,“ tautaði 
gamla drottningin og flýtti sér burtu. 

Eins og í fyrri heimsókninni var komið undir kvöld 
og dvergarnir komu fljótiega heim. Þeir fundu Mjallhvíti 
meðvitundarlausa á gólfinu og þóttust vita hver hefði 
verið hér að verki. Þeir komu strax auga á e itraða 
kambinn og tóku hann úr hári hennar. 

Mjallhvít vaknaði til lífsins og sagði nú dvergunum 

1 ‘ 

hvað komið hefði fyrir. Þeir brýndu enn fyrir lienni að 
gæta sín vel og opna alls ekki húsið fyrir nokkrum manni. 

Það fyrsta sem drottningin gerði þegar hún kom 
heim í höllina var að ganga fyrir spegilinn og spyrja: 

Spegill, spegill seg þú mér 
hver allra kvenna fegurst er. 

Spegillinn sagði enn hið sama: 

Víst ert þú, drottning mín, fögur frú 
en margfalt fegurri er Mjallhvít en þú. 

Djúpt inn í skóginn hún fór ykkur frá 


89 



og dvelur þar níina ávergunum hjá. 

p 

„Mjallhvít skal deyja!,“ æpti hún upp >'fír sig. 
„Jafnvel þó að það kosti mig lífið.” 

Hún fór imi í afkima í höllinni sem enginn þekkti 
nema hún sjálf. Þar notaði hún kuimáttu sína til að útbúa 
eitrað epli. Þetta leit út íyrir að vera úrvals epli, mjallhvítt 
og blóðrautt. Það var svo eitrað að hver sá sem borðaði af 
því einn munnbita hlaut að deyja. 

Nú málaði gamla drottningin sig í framan og klæddi 
sig eins og bóndakona. Hún lagði af stað í ferð sína að 

h 

húsi dverganna í skóginum. Hún barði að dyrum sem 
fyrr. Mjallhvít leit út um gluggann og kallaði til hennar: 

„Dvergarnir hafa harðbannað mér að hleypa 
nokkrum einasta maimi inn í húsið.“ 

Bóndakonan sagði: 

„Sama er mér. Ég er að sel ja úrvals epli og ég á ekki 
í neinum vandræðum með að losna við þau öll fyrir 
kvöldið. Það er annars best að ég gefí þér eitt epli.“ 

„Nei, nei, ég má ekki taka við því,“ sagði Mjallhvít. 

„Heldurðu kannski að eplið sé eitrað?“ sagði 
bóndakonan. „Ef svo er þá skal ég skera eplið í tvennt. 
Ég borða hvíta helminginn en þú borðar þann rauða.“ 


90 



Þetta sagði drottningin af því að eplið var þannig gert 
að eitrið var falið í rauða helmingnum en ekki í þeini 
hvita. Þetta var girnilegt epli og litlu stúlkuna bráðlangaði 
í eplið. Hún sá að bóndakonan hámaði í sig eplið og 
Mjallhvít þáði rauða helminginn. Þegar Mjallhvít ætlaði 
að kyngja fyrsta bitanum féll hún eins og hím væri dauð 
til jarðar. Drottningin horfði á hana þar sem hún lá á 
gólfinu og hló kuldalegum hlátri. 

„Hvít sem mjöllin, rauð eins og blóð, svört eins og 
tinnuviður. Sést hefúr nú annað eins! En að þessu sinni 
vekur þig enginn til lífsins, stúlka mín. “ 

Þegar drottningin kom heim í höllina gekk hún fyrir 
spegiliiui og sagði: 

Spegill, spegill seg þú mér 

* 

hver allra kvemia fegurst er. 

Spegillinn svaraði: 

Á öllu landinu okkar nú 

er engin kona jafn fögur og þú. 

Loksins fékk drottningin það svar sem hún hafði 
beðið eftir og hún tók aftur gleði sína. 


91 





Dvergarnir fundu Mjallhvíti á gólfinu þegar þeir 
komu heim um kvöldið. Þeir gátu ekki séð að hún andaði 
eða neitt annað lífsmark. Þeir sáu ekki heldur neina 
áverka. Þeir losuðu um meyjarlindann, greiddu hár 
liennar og þeir þvoðu hana upp úr köldu vatni og víni en 
allt kom Jyrir ekki. Það var ekki að sjá að vesalings litla 
stúlkan þeirra væri lengur á lífi. Þeir lögðu hana á 
líkbörur, settust í hring í kringum hana og grétu yfir 
henni í þrjá daga. Hún var enn jafn fögur og það var engu 
líkara en að hún væri á lífi. Dvergarnir gátu ekki með 
neinu móti hugsað sér að jarða hana. Þeir lögðu 
Mjallhvíti í glerkistu svo að þeir gætu séð.hana frá öllum 
hliðum. Þeir settu nafn hennar með gullstöfúm á kistuna 
og létu þess þar getið að hún væri konungsdóttir. Þeir 
fóru með kistuna upp á fjall og skiptnst á um að standa 
vörð hjá henni. Skógardýrin komu líka til að syrgja 
Mjallhvíti. Fyrst kom ugla, síðan hrafn og loks dúfa. 
Þarna lá Mjallhvít lengi, lengi. Hún breyttist ekki neitt. 
Það var eins og hún svæfi. Hún var enn þá hvít sem 
mjöll, rauð sem blóð og hárið svart eins og tinna. 

Nú bar það til tíðinda að kóngssonur sem ferðaðist 
um landið kom til dverganna og bað um að fá að gista. 
Hann sá kistuna og undraðist fegurð Mjallhvítar. Hann 
las líka áletrunina. Kóngssonurinn fór þess á leit við 


92 



dvergana að þeir létu sig hafa kistuna. Hann skyldi greiða 
það verð sem þeir settu upp. Dvergarnir svöruðu: „Þessa 

I 

kistu seljum við ekki fyrir allt gull heinisins.“ 

„Gefíð hana þá,“ sagði kóngssonur. „Ég get ekki 
lifað án þess að hafa Mjallhvíti hjá mér. Eg skal virða 
hana og tigna eins og hún væri heitkona mín.“ 

Dvergarnir komust við þegar þeir heyrðu þetta og 
það varð úr að þeir gáfu kóngssyninum kistuna. Hann gaf 
þjónum sínum skipun um að bera kistuna heim í höll 
föður síns. Þetta var löng leið og á einum stað voru 
þjónarnir næstum dottnir með kistuna. Við þetta hrökk 
eitraði bitinn sem setið hafði fastur í hálsi Mjallhvítar upp 
úr henni. Hún hafði aldrei rennt honum niður. Efitir stutta 
stund opnaði Mjallhvít augun. Hún ýtti lokinu ofan af 
kistunni og settist upp. 

„Hamingjan sanna, hvar er ég?“ 

Kóngssonurinn flýtti sér til hennar og sagði: 

„Þú þarft ekki að vera hrædd. Þú ert hjá mér.“ 

* 

Hann sagði henni frá því hvað gerst hafði og bætti 

við: 

. 

„Það er ekki til neitt í þessum heimi sem ég elska 
heitar en þig. Eg vil að þú komir með mér heim í höll 
foður míns og að þú verðir drottning mín.“ 


93 



Mjallhvít sá að kóngssonurinn var fríður sýnum og 
bauð af sér góðan þokka. Þau fóru heim í höllina og 
menn hófust strax handa og fóm að undirbúa brúðkaup. 
Öllu fyrirfolki var boðið til veislunnar, einnig 
drottningunni illu, stjúpu Mjallhvítar. Hún bjó sig til 
veislunnar og fór í sín allra fegurstu klæði. 

Áður en hún fór gekk hún fyrir spegilinn og sagði: 

Spegill, spegill seg þú mér 
hver allra kvenna fegurst er. 

i 

En spegillinn svaraði: 

Víst ert þú, drottning, fögur frú, 
en fegurri er drottningin unga en þú. 

Til brúðkaups nú býður hún þér. 

Illgirnin náði aftur tökum á gömlu drottningunni og 
hún varð miður sín af reiði. Fyrst ákvað hún að fara ekki í 
brúðkaupið en hún var forvitin og fannst hún verða að sjá 
þessa konu. Það læddist líka að henni undarlegur ótti. 

Þegar gamla drottningin gekk inn veislusalinn stirð- 
naði hún upp af skelfingu. I-Iún sá að unga drottningin var 
engin önnur en Mjallhvít. 


94 



Örlög hennar voru ráðin. Það var búið að smíða á 
hana sérstaka járnskó og þeir voru hitaðir í eldstónni þar 
til þeir urðu hvítglóandi. Skómir voru teknir úr eldinum 
með töngum og bomir inn í salinn. Þar voru þeir settir 
fyrir framan fætur gömlu drottningarinnar. Hún varð að 
fara í þessa skó. Og á þessum skóm illskunnar varð hún 
að dansa þar til yfír lauk. 



95 



N ÆTURG ALINN 
H.C. Andersen 


Eins og þú veist þá var keisarinn í Kína Kínverji og allir í 
hirðinni í kringuni hann voru Kínverjar. Það er mjög 
langt síðan þessi saga gerðist. Þess vegna er gott að 
hlusta á hana áður en hún gleymist. 

Keisarinn bjó í fegurstu höll heimsins. Hún var öll úr 
dýrasta postulíni og það var svo brothætt að menn gátu 
ekki hreyfit sig nema gæta ýtrustu varfærni. Mörg 
undarleg blóm uxu í aldingarði keisarans og við þau 
fegurstu voru bundnar silfurbjöllur til þess að allir sem 
um garðinn gengu tækju efíir skrautblómunum. Allt í 
garðinum þótti hin merkilegasta list og hami var svo stór 
að jafnvel garðyrkjumaðurimi vissi ekki hvar hann 
endaði. Þeir sem héldu áfram göngu sinni lentu fyrr en 
varði inn í ævintýralegum skógi með hávöxnum trjám og 
kyrrum og djúpum tjörnum. Skóguriim breiðir sig alveg 
niður að hafinu bláa og þar var svo aðdjúpt að skip gátu 
siglt undir greinunum. I þessum greinum átti næturgali 
hreiður. I-Iann söng svo fagurlega að fátækir fiskimenn 
sem voru önnum kafnir við vinnu sína hættu um stund að 
draga net sín til þess eins að hlusta. Þeir hlýddu á 
næturgalann og sögðu: 


96 



„Þessi fiigl syngur listavel.“ 

En þeir urðu brátt að halda áfram verki sínu. Þeir 
hlustuðu á næturgalann á hverri nóttu og ræddu.við fólk 
um þennan einstaka söng. Það komu ferðamenn úr ölluiti 
heimshomum til keisaraborgarinnar. Þeir dáðust að 
borginni, postulínshöllinni og lystigarðinum. En þegar 
þeir heyrðu til næturgalans sögðu menn einum rómi: 
„Ilann ber af þessu öllu.“ 

Þegar þessir ferðamenn komu heim til sín sögðu þeir 

Æ 

frá því sem þeir höfðu séð og hej'rt og lærðu mennirnir 

B- 

byrjuðu að semja bækur um keisaraborgina fögru, 
postulínshöllina og garðinn. En næturgalann settu þeir 
ævinlega efstan. I>eir sem töldust skáldmæltir ortu sín 
fiægustu ljóð um næturgalann í skóginum við sundin blá. 
Þessar bækur voru þýddar á aðrar tungur og að lokum 
bárust nokkrar þeirra til keisarans. Hann sat í hásæti sínu 
og las og las. Hann brosti og kinkaði öðru hverju kolli 
vegna þess að honum geðjaðist vel þessi lesning. 

En þegar hann kom að setningunni: „Næturgalinn 
bar samt af þessu öllu,“ varð hann undrandi. 

„Hvaða næturgali?“ spurði hann. „Ég þekki engan 

næturgala í mínu ríki. Undarlegt að þurfa að íræðast um 

+ 

slíkan fugl í útlendum bókum.“ 


t 


97 



Hann lét kalla til sín lærðasta mann hirðarinnar. Sá 
maður var að springa úr lærdómshroka og ef einhver 
venjulegur maður talaði til hans svaraði hann aldrei öðru 
en huh! Og það orð merkir ekki neitt. 

Keisarinn sagði: 

„Mér er tjáð að hér sé furðulegur fugl einn er nætur- 
gali nefnist. Það er jafnvel íullyrt að hann sé það allra 
merkilegasta í þessu víðlenda ríki mínu. En hvers vegna 
hefur enginn sagt mér frá honum?“ 

„Þann fugl hef ég aldrei heyrt nefndan á nafnsagði 
lærði maðurinn. „Það er næsta víst að það hefur enginn 
sýnt hann hirðinni.“ 

Keisarinn sagði: 

„Ég krefst þess að hann koini hingað í kvöld og 
syngi fyrir mig. Það er óþolandi að allur heimurinn viti 
hvað ég á neina ég sjálfur.“ 

„Eins og ég sagði,“ svaraði lærdómsmaðurinn, „þá 
hef ég aldrei heyrt hann nefndan á nafa Ég skal fara og 
leita að honum þangaðtil ég finn hann.“ 

Lærði maðurinn skoðaði hvem krók og kima í 
höllinni. Hljóp um stiga, sali og hallargöng og spnrði alla 
um næturgalann. En hann þekkti engitm í allri höllinni. 

Eflir að hafa leitað af sér allan grun fór lærði 
maðurinn aftur til keisarans og sagði: 


98 



„Yðar hátign! Það er varasamt að trúa öllu sem 
stendur í þessum útlendu bókum. Rithöfúndum hættir til 
að taka illa eftir og fara rangt með. Ég held að sagan um 
næturgalann sé uppspuni.“ 

Keisarinn sagði: 

r 

„Eg las þetta í bók sem sjálfbr Japanskeisari sendi 
mér. Og aiuiar eins maður og hann fer ekki að senda mér 
einhverja lygasögu. Ég krefst þess að fá að heyra nætur- 
galann syngja. Hann verður að koma hér í kvöld, sem er 
mikil upphefð fyrir hann. Og komi hann ekki læt ég hýða 
alla hirðina." 

„Sju, sju, sju!“ sagði lærði maðurinn og hljóp aðra 
ferð um alla höllina og öll hirðin hljóp með honum því að 
enginn N'ildi láta hýða sig. 

Og nú var farið að spyrjast fyrir um næturgalann sem 
raunar allir þekktu nema þeir sem með völdin fóru. Og nú 
fór fina fólkið út úr höll sinni og það spurði fyrst fátæka 
stúlku, sem vann á matsölustað, hvort hún þekkti nætur- 
galann. 

„Næturgalann!“ sagði stúlkan, „þó það nú væri. Ég 
þekki hann vel. Móðir nú n sem er veik býr niður við 
sjóinn og mér er leyft að fara á hverju kvöldi með 
matarbita handa henni. Þegar ég verð þreytt þá hvíli ég 
mig í skóginum og hlusta á næturgalann syngja. Það er 


99 




ekkert til unaðslegra. Þetta er eins og að eiga stefnumót 
við ástvin.“ 


Lærði maðurinn sagði: 

„Hlustaðu á mig, eldabuska. Keisarinn krefst þess að 
næturgalinn syngi fyrir hirðina í kvöld. Ef þú getur vísað 


okkur leiðina til hans skal ég sjá svo um að þú verðir 
fastráðin í eldhúsinu, fáir meira að segja leyfi til að sjá 


keisarann borða.“ 


Nú fór allur hópurinn gegnum skóginn niður á 
ströndina þar sem næturgalinn var vanur að syngja. 

Hallarbúar voru ekki vanir útivist. Einhver heyrði kú 
baula og hrópaði: 

„Þarna er hann. Stórmerkilegt að svona lítill fúgl hafí 
svona inagnaða rödd. Annars fínnst mér að ég hafi heyrt 
þetta einhvers staðar áður.“ 

„Þetta er ekki næturgalinn,“ sagði stúlkan. „Þetta eru 
bara kýrnar að baula. Það er enn löng leið niður að 
sj ónutn.“ 

Seinna fór hópurinn fram hjá skógartjörn þar sem 
nokkrir froskar voru byrjaðir að æfa róminn. 

„Stórfenglegt,“ sagði einn kínverski hallarpresturinn. 
„Ég heyri til hans. Röddin eins og hljómfagrar klukkur.“ 

„Nei, nei,“ sagði' stúlkan. „Þetta éru bara fioskarnir 
að kvaka. En bráðum heyrum við til hans.“ 


100 


a 


/f,>3 nA- 



Og nú byrjaði næturgalinn að syngja. 

„Þarna er hann “ sagði stúlkan og benti á lítinn grá- 
leitan fugl sem sat á skógargrein. „Hlustið! Hlustið!“ 
„Þetta getur varla verið rétt: “ sagði lærði maðurinn. 
„Eg hefði nú aldrei hugsað mér hann svona. Þetta sýnist 
ekki merkilegur fúgl. Líklegast hefúr hann minnkað við 
að sjá öll þessi stórmenni í kringum sig.“ 

„Litli næturgali!“ kallaði stúlkan. „Hans hátign 
keisarinn mælist til þess að þú syngir fyrir hann.“ 

„Mín er ánægjan,“ sagði næturgalinn og söng 
fagurlegar en nokkru sinni fyrr. 

„Hann syngur eins og postulínsklukkur,“ sagði lærði 
maðurinn. „Það er ótrúlegt hversu mikil hljóð geta komið 
íir þessum litla barka. Og hvað hann rembist. Merkilegt 
að ég skuli ekki hafa heyrt hans getið áður. Hann verður 
vafalaust vinsæll við hirðina.“ 

„Á ég að syngja aftur fyrir keisarami?“ sagði nætur- 
galinn, sem hélt að keisarimi væri að hlusta. 

Lærði maðurinn sagði: 

„Þjóðþekkti litli næturgali! Mérh efúr verið falið að 
bjóða þér til veislu í höllinni í kvöld. Ég dreg það ekki í 
efa að hans keisaralega tign muni kunna að meta 
sönginn.“ 

Næturgalinn sagði: 


101 



„Söngurinn nýtur sín betur í skóginum. En sé þetta 
vilji keisarans mun ég gera eins og hann óskar.“ 

í höllinni var mikill viðbúnaður. Kveikt var á þúsund 
gulllömpum í postulínshöllinni og blómin með silfur- 
bjöllunum stóðu í röðum um alla ganga. Andvari var 
látinn leika um gangana til að klingja bjöllunum svo að 
allar mannlegar raddir drukknuðu í hávaða. I miðjum 
stóra salnum sat keisarinn. Og þar var komið fyrir grein 

* m 

úr gulli sem ætluð var næturgalanum. 011 hirðin var 
komin í salinn og stúlkan sem nú var fastráðin eldabuska 
fékk leyfi til að standa að hurðarbaki og hlusta. 
Hirðfólkið klæddist sínu fegursta skarti. Allra augu 
beindust að litla gráleita fuglinum og keisarinn hafði ekki 
augun af honum. 

Næturgalinn byrjaði að syngja og hann söng svo 
fagurlega að keisaranuni vöknaði um augu. Tárin 
streymdu niður kinnarnar. 

Þegar litli næturgalinn sá þetta söng hann sinn 
fegursta söng. Það var söngur sem náði beint til hjartans. 

Keisarinn varð svo glaður að hann vildi sæma 
næturgalann æðsta heiðursmerki ríkisins. 

En litli næturgalinn afþakkaði þessa tign og sagði: 

„Eg hef fengið laun mín. Ég hef séð tár í augum 
keisarans og þau eru mér dýnnætari en orður og 

102 





heiðurslaun. I tárum keisarans býr mikið vald og sannar- 
lega er mér að fullu launað.“ 

Að svo mæltu söng hann sitt kveðjulag. 

Hefðarfrúmar í salnum sögðu sín á milli: 

„Er þetta ekki það elskulegasta dímin dí sem við 
höfiun nokkurn tímami heyrt?“ 

Síðan gerðu þær sig þokkafullar í röddinni og þóttust 
sjálfar vera orðnar næturgalar. Þjónarnir og herbergis- 
þemúmar létu skila því frá sér að þau væru sæmilega 
ánægð með sönginn. En eins og allir listamenn vita þá er 
langerfiðast að gera þessu fólki til hæfis. 

Litli næturgalinn var nú kominn í tísku. Upp firá 
þessu varð hann hluti af hinni keisaralegu hirð. Hann var 
settur í gullbúr. En hann fékk frelsi til að fara úr búrinu 
tvisvar á daginn og einu sinni á nóttinni. Og þjónar voru 
látnir gæta hans. Þeir bundu alltaf silkiþráð um fót hans 
og höfðu þannig taumhald á honum. 

Eins og þú hefur skilið þá er svona ganga engin 
skemmtiganga. 

I allri keisaraborginni var ekki talað um annað meira 
en næturgalann. Böm ellefu kjötkaupmanna voru skírð í 
höfuðið á næturgalanum þó að þau væru öll laglaus. 

Dag nokkurn var stór pakki borinn í höllina. Gjöf 
handa keisaranum. Utan á hann var skrifað: 


103 



Næturgali. 

Keisarinn sagði: 

„Hér er komin ný bók um frægasta fuglinn okkar.“ 

En upp úr öskjunni kom engin bók heldur glæsilegur 
kjörgripur, furðuleg eftirlíking af næturgalanum. Nema 
hvað hann var miklu glæsilegri í sjón, alsettur rúbínum, 
demöntum og safírum. Og gervifuglinn söng sömu lög og 
hinn raunverulegi næturgali og hann sperrti stélið sem 
glitraði af silfri og gulli. Um háls fúglsins hékk borði sem 
á var letrað: 

„Næturgali Japanskeisara er fátæklegur í samanburði 
við næturgala keisarans í Kína.“ 

Honum geðjaðist vel að þessari hógværð og sendi- 
maðurinn \'ar sæmdur nafnbót og gerður umsjónarmaður 
gervifuglsins. 

„Þessir tveir verða að syngjá saman,“ sögðu menn, 
„það verður menningarviðburður allra tíma.“ 

Og þeir voru iátnir syngja saman. 

Það gekk ekki vel. Gervifuglinn söng allt kórrétt en 
hinn náttúrulegi næturgali fann sífellt upp ný tilbrigði. 

Og tónlistamieistarinn sagði: 

„Sá japanski gerir allt rétt. Hann er taktviss og 
útlærður í mínum skóla. Feilnótumar eru hinum að 
kenna.“ 


104 



Eftir þetta var gervifuglinn látinn syngja einn. Það 
var ekki aðeins það að hann færi rétt með heldur \'ar hann 
miklu glæsilegri fugl og til muna skrautlegri. Hann gat 
sungið sama lagið þrjátíu og þrisvar sinnum án þess að 
þreytast. I-Iann hefði hæglega getað haldið áfram en nú 
vildi keisarinn að hinn náttúrulegi syngi eitt lag líka. 

En hvar var haiin? 

Það hafði enginn tekið eftir því að hann hafði flogið 
buil úr höllinni til sinna grænu skóga. 

„Hvemig getur hann gert þetta?“ sagði keisarinn. 

öll hirðin var sammála um að þetta væri afar van- 
þakklátur fugl. Allir fóru að tala illa um næturgalann. 

„Það er þó bót í ináli,“ sögðu menn, „að besti 
listamaðurinn er enn hjá okkur.“ 

Og nú var gervifuglinn látinn syngja í síbylju 
endalaust sama lagið. Samt lærðu menn lagið aldrei til 
fulls. 

Meistari hallarinnar hélt fjölmargar lofræður um 
gervifuglinn og sýndi fram á hvers vegna hann var á allan 
hátt betri en sá náttúrulegi. Framganga hans væri fágaðri, 
fjaðraburðurinn á allan hátt skrautlegri og söngurinn 
markvissari og nútímalegri. 

Tónlistarsérfræðingúrinn var vanur að ljúka ræðu 
sinni með þessum órðum: 


105 



„Við skulum gera okkur grein fyrir því að það sem 
gerir gæfumuninn er þetta: 

Gamli, nátturulegi næturgalimi var óútreiknanlegur. 
Menn vissu aldrei hvað kom næst. En hjá gervifúglinum 
er allt kórrétt samkvæmt bókinni. Hveit hjól grípur inn í 
annað á fullkomlega skil janlegan og rökréttan hátt.“ 

„Þetta er einmitt það sem ég hef alltaf sagt,“ sögðu 
þeir sem á hlýddu. „Svona er þetta “ 

Keisarinn sagði: 

„Alþýðufólkið verður líka að fá að njóta þessarar 
listar “ 

Og það var ákveðið að gervifúglinn yrði látinn 
syngja fyrir almenning næsta hátíðardag. 

Þetta var gert og fólkið drakk í sig tónlistina. Menn 
spentu fingur, lögðu undir flatt, spekingslegir á svip og 
sögðu: 

„A-ha, a-ha.“ 

Það var aðeins einn fátækur sjómaður sem var 
fólkinu ekki alveg sammála. I-Iann hafði heyrt hinn 
næturgalann syngja í skóginum. 

Hann sagði: 

„Vissulega syngur fuglinn vel, en það er eitthvað 
seni vantar. Ég veit ekki hvað það er.“ 


106 



En nú var náttúrulegi næturgalinn settur út í kuldann 

i 

og lagður í einelti með illu umtali. 

Gervifúglinn sat á silkipúða nálægt rúmi keisarans. 
Það var hlaðið á hann alls konar heiðurslaunum, nafn- 
bótum og orðum. Hann var færður í efsta sæti til vinstri í 
virðingarröð hirðarinnar. Það var fínna að vera til vinstri. 
„Hjartað í keisaranum liggur vinstra megin/ 1 sögðu 
vitTÍngamir.Tónlistarprófessorar keisarans skrifúðu um 
list gervifúglsins ritsmíð í tuttugu og fimm bindum. Um 
list fúglsins vom notuð svo löng og lærð orð að annað 
eins torf hafði enginn maður séð. Allir þóttust þó hafa 
lesið öll bindin og skilið hvert orð af ótta við að vera 
taldir kjánar og verða fyrir aðkasti. 

Þetta ástand hélst óbreytt í lieilt ár: Keisarinn, 
fyrirfólkið og almenningur kunni utanað hvert blæbrigði í 
söng gervifúglsins. Þetta var gott. Nú gátu allir sungið 
sama lagið. Götustrákamir og keisarinn sungu einum 
rómi í síbylju: „Sí, sí, sú, klú, kh'i, klú.“ Enginn gat efast 
um þvílíka list. 

Svo var það eitt k\'öld þegar gervifúglinn tók sínar 

* 

allra fegurstu trillur við hvílu keisarans að eitthvað brast 
inni í fúglinum... „burr.“ Og hjólin hættu að snúast. 
Söngvarinn þagnaði. Keisarinn stökk fram úr rúminu en 
hvað gat hann gert? Það var kallað á klukkusmiðinn og 


107 



efitir miklar rannsóknir tókst honum að mestu að gera við 
fuglinn. „Gangverkið er orðið slitið,“ sagði hann „og ekki 
hægt að gera við það án þess að breyta laginu.“ Þetta 
þóttu ill tíðindi. Gervifuglimi var nú látinn syngjaí mesta 
lagi einu sinni á ári. Við það tækifæri hélt prófessorinn 
ræðu til að fullvissa menn um að listamaðurinn væri síst 
verri en áður. Hann notaði svo mikið af löngum og 
lærðum orðum að allir voru honuin sammála. 

Nú liðu fimm ár. Þá varð keisarinn fárveikur og 
honuin var ekki hugað líf. Keisarinn var í raun góður 
maður og þjóðinni þótti vænt um hann. Þetta voru ill 
tíðindi. Fólkið kom að liöllinni og spurði æðsta 
ráðgjafann um líðan keisarans. „Pja,“ var það eina sem 
hann sagði og hristi hausinn. Sagt var að það væri þegar 
búið að velja nýjan keisara. 

Gamli keisarinn lá í stóru og skrautlegu rúmi sínu 
fölur og kaldur. Það héldu allir að hann væri dáinn og 
hirðmennirnir flýttu sér til nýja keisarans til að sýna 
honum hollustu. Ungu herbergisþjónarnir hlupu út á 
stræti borgarinnar til að segja tíðindin og gera sig merki- 
lega. Þjónustumeyjamar notuðu líka tækifærið og drukku 
saman te. Teppi voru breidd um alla sali og göng hallar- 
innar svo að ekkert skóhljóð heyrðist þegar gengið var 
um. Það ríkti þess vegna grafarþögn í höllinni. 

108 







En keisarinn var enn á lífi, þó að hann væri fblur og 
hálfstirðnaður í gullskreyttri hvílu sinni. Glugginn í 
svefnherberginu stóð opinn og geislar mánans féllu inn 
um hann á keisarann og skrautfuglinn. 

Keisaranum var orðið erfitt um andardrátt, þungt 
farg hvíldi á brjósti hans. Hann opnaði augun og sá að 
það var dauðinn. Hann hafði sett upp gullkórónu 
keisarans, tekið sverð hans í aðra hönd sína og fána hans 
í hina. Alls staðar voru svipir á sveimi. Sum þessara 
andlita sem hann sá voru illileg en önnur góðleg. Þessir 
svipir voru ill og góð verk sem keisarinn hafði unnið um 
sína daga.. 

„Manstu eftir mér?.... Manstu eftir þessu?“ hvísluðu 
svipirnir sem voru í fylgd með dauðanum. 

„Nei,“ sagði keisarinn. „Ég vissi ekki.Tónlist! Ég 

vil hlusta á tónlist. Syngið fyrir mig svo að ég þurfí ekki 
að hlusta á allt þetta.“ Svitinn bogaði af enni keisarans. 
Hvíslið hélt áfram og dauðinn kinkaði kolli eins og til að 
staðfesta allt sem sagt var. 

„Gullfuglinn minn, syngdu fyrir mig,“ bað keisarinn. 
„Hef ég ekki gefíð þér alls konar gersemar og heiðrað þig 
á allan hátt? í guðs bænum syngdu nú fyrir mig.“ 


109 




Gervifuglinn steinþagði. Hann gat ekki sungið nema 
einhver gæti dregið upp gangverkið. Þögnin varð skelfi- 
leg og dauðinn sat enn á sínum stað. 

Allt í einu heyrðist undursamlega fagur söngur sem 
barst inn í svefnherbergið. Þarna sat litli næturgalinn á 
grein fyrir utan gluggann. Hann haföi frétt það að 
keisarinn væri þungt haldinn og var nú kominn til að létta 
honum stundirnar með söng sínum. Og litli næturgalinn 
söng. Því meira sem hann söng þeim mun daufari urðu 
svipirnir sem ásóttu keisarann og hjarta hans sló örar. 
Jafnvel dauðinn var farinn að hlusta af ákafa: 

„Haltu áfram, litli næturgali. Haltu áfram,“ sagði 
dauðinn. 

„Það skal ég gera ef þú lætur mig fá gullsverð 
keisarans, fána hans og kórónu.“ Næturgalinn söng svo 
fagurlega að dauðinn lét hann fá þetta allt. Hann söng um 
friðinn í kirkj ugarðinum þar sem rósimar hvítu vaxa, þar 
sein björkin ilmar og daggarperlumar á grasinu eru eins 
og tár þeirra sem syrgja ástvini sína. Dauðinn fylltist 
heimþrá. Hann langaði heim í garðinn sinn og leið eins 
og hvítur skýjahnoðri út um gluggann. 

Keisarinn sagði: 

„Vissulega ert þú fugl himinsins. Haföu hjartans 
þ akkir fyrir söng þinn. Já. Ég þekki þig. Ég rak þig burtu 


110 



úr ríki mínu en á neyðarstundu kemur þú og syngur allt 
hið illa frá hvílu minni og sjálfan dauðann úr hjarta mínu. 
Hvemig á ég að launa þér að verðleikum?“. 

Næturgalinn sagði: 

„Ég er fyrir löngu búinn að fá bestu laun sem nokkur 
listamaður getur fengið. Þú táraðist þegar ég söng fyrir 
þig í fyrsta skipti, því mun ég aldrei gleyma. Enginn 
söngvari getur fengið dýrari gjöf. En nú skaltu sofa svo 
að þú fáir styrk þinn aftur. Ég skal syngja þig í svefh.“ 
Næturgalinn söng og keisarinn sofiiaði. I-Iann svaf 
værum og djúpum svefni. Næsta morgun þegar hann 
vaknaði við það að sólin skein á hánn inn um gluggann 
var hann orðinn heill heilsu og kenndi sér einskis meins. 
Herbergisþjónarnir voru ekkert að flýta sér til hans. Þeir 
þóttust vita að hann væri dauður. Næturgalinn sat einn 
hjá honum og hóf morgunsöng. 

„Þú mátt aldrei fara frá mér “ sagði keisarinn. „Þú 
syngur aðeins þegar þig langar til þess og þennan 
gervifugl skal ég brjóta og kasta á hauga.“ 

„Gerðu það alls ekki,“ sagði næturgalinn. „Hann 
söng alltaf eins vel og hann gat og gerði sitt besta. Hafðu 
hann áfram hjá þér. Sjálfúr get ég ekki búið hér í höllinni. 
En ef þig langar til þá skal ég koma, setjast á greinina 
mína við gluggann og syngja fyrir þig. Eg vona að 


111 



söngurinn gleðji þig og fái þig til að skilja. Ég skal 
syngja fyrir þig um hamingju himia heppnu og lánleysi 
ógæfumanna, um hið illa og góða sem er alls staðar í 
kringum þig en haldið er samt leyndu. Þessi litli söngfugl 
flýgur víða. I-Iann lítur inn í kofa fátækra fiskimanna og 
bæ bóndans. Hann veit ýmislegt um alla þá sem eru of 
smáir og of fjarlægir til að keisarinn og hirð hans hafi 
heyrt þeirra getið. - Keisari minn, ég met vináttu þína 
meira en kórónu þína, þótt göftig sé. Já. Ég skal koma og 
syngja fyrir þig, en einu verður þú að lofa mér.“ 

Keisarinn hafði nú klætt sig sjálfur í allan keisara- 
skrúðann og hélt gullsverðinu að bijósti sér. 

Hann sagði: 

„Ég skal lofa þér hverju sem er.“ 

Næturgalinn hvíslaði: 

„Hafðu ekki orð á því við nokkurn mann að þú eigir 
lítinn fúgl að vini sem segir þér alla hluti. Vegur þinn 
mun þá fara vaxandi.“ 

Að svo mæltu flaug næturgalinn í burtu og hvarf 
sjónum. 

Loksins gengu þjónarnir hm í sveíhherbergið til að 
huga að líki keisarans. En hvað var nú þetta? Þarna stóð 
hann á miðju gólfi, alheill heilsu og klæddur hinum 
keisaralega skrúða. 


112 



„Nú, nú,“ sagði keisarinn. „Þið eruð þá komnir. 
Góðan og blessaðan daginn!“ 


113 



RAUÐHETTA 
Grimms ævintýri 


Einu sinni var lítil stúlka. Hún var ljúflingur sem öllum 
þótti vænt um. En ömmu gömlu þótti samt vænst um 
hana af öllum. Hún fann alltaf upp á einhverju til að 
gleðja litlu stúlkuna og vildi allt fyrir hana gera. Einu 
sinni tók gamla konan upp á því að sauma handa henni 
húfu úr rauðu flaueli. Litlu stúlkunni þótti svo vænt um 
húfúna að hún vildi ekki hafa neitt annað á höfðinu en 
rauðu heltuna. Þess vegna fóru allir að kalla hana 
Rauðheltu. 

Dag nokkurn sagði mamma hennar við hana: 
„Rauðhetta min, þú veist að hún amma þín er veik. Hún á 
erfitt með að koma til okkar. Ég ætla að setja nokkrar 
kökur og vínflösku í körfú handa henni. Mig langar til að 
biðja þig að fara með þetta til hennar. Ég veit að það 
gleður hana. Gleymdu nú ekki að heilsa henni önunu 
þinni fallega og berðu henni kveðju mína. Reyndu nú að 
stilla þig um að hafa hendur á öllu sem hún amma þín á í 
stofúnni. Sittu hjá hemii prúð og stillt. Farðu ekki út af 
veginum. Gakktu nú varlega svo að þú bqótir ekki 
flöskuna, því þá fær hún amma þín enga hressingu. Vertu 
nú sæl.“ 


114 



„Þetta skal ég allt gera,“ sagði Rauðhetta. 

Síðan kyssti hún mömmu sína og lagði af stað. 
Amman bjó í húsi inni í skóginum og þangað var 
hálftíma gangur úr þorpinu hennar Rauðhettu. 

Á miðri leið mætti hún úlfi í skóginum. Rauðhetta 
litla vissi ekki að úlfar beita alls konar brögðum og eru 
stórhættulegir. Vegna þess að hún vissi þetta ekki var hún 
ekkert hrædd við úlfinn. 

„Góðan daginn, Rauðhetta litla,“ sagði úlfúrinn. 
„Komdu sæll, úlfin , ,“ sagði Rauðhetta. 

„Þú ert snemma á ferðinni, stendur mikið til?“ 

„Já, ég þarf að komast til hennar ömmu minnar.“ 

„Æ já, er það sem mér sýnist að þú sért með eitthvað 
undir svuntumii þinni?“ 

„Það er karfa með kökum og víni. Mamma mín var í 

gær að baka kökur og bað niig að fara með þetta ömmu 

minni til hressingar vegna þess að hún er lasin.“ 

/ 

Ulfúrinn setti upp sakleysissvip: „Nú já, og hvar býr 
hún amma þín, Rauðhetta litla?“ 

„Hús hennar stendur hjá eikunum þremur sem ég 
veit að þú þekkir. Það er ekki nema fímmtán mínútna 
gangur að húsinu.“ 

Úlfurinn hugsaði með sér: „Óneitanlega er Rauðhetta 
betri biti og mýkri undir tönn en gamla kerlingarálftin 


115 



hún amnia hennar, en satt að segja veitir mér ekkert af 
þeim báðum. En til að ná þeim báðum verð ég að beita 
hyggindum mínum.“ 

r 

Ulfurinn varð samferða Rauðhettu um stund til að 
geta talað betur við hana. 

Úlfurinn sagði: „Líttu inn í skóginn, Rauðhetta. 
Hefurðu nokkurs staðar séð önnur eins blóm,. hvílík 
fegurð, líturðu ekki einu sinni í kringum þig? Kemurðu 
ekki auga á þessa stórkostlegu liti? Heyrirðu ekki 
fuglasönginn í skóginum, hann kemur til okkar úr öllum 
áttum? Ertu alveg blind og heyrnarlaus?“ 

Rauðhetta fór nú að horfa inn í skóginn og hlusta á 
fúglasönginn. Þetta var alveg satt sem úlfurinn sagði. Það 
var dýrðlegt að litast um í skóginum, sjá hvernig sól- 
stafirnir skinu milli trjánna, hvernig ljósgeislarnir glit- 
ruðu á laufinu og blómunum. Hún var viss um að það 
mundi gleðja ömmu hennar að fá fallegan blómvönd með 
körfunni. Dagurinn var rétt að byrja og hún hafði nógan 
tíma til að tína saman nokkur falleg blóm í skóginum. 

Rauðhetta liljóp út af skógarstígnum og fór að tína 
blóm. I-Ienni sýndist þau fegurstu alltaf vera lengra í 
burtu. Aður en hún vissi af var hún komin langt frá 
veginum. 


116 



Ulfurinn flýtti sér stystu leið heim að húsi gömlu 
konunnar og barði að dyrum. 

„Hver er hér á fer?“ kallaði gamla konan. 

„I J að er hún Rauðhetta litla,“ svaraði úlfúrinn. 
„Manuna bað mig að færa þér nokkrar kökur og vín- 
flösku. Opnaðu nú dymar, anuna mín.“ 

„Dyrnar eru opnar, bamið mitt, komdu inn. Ég er svo 
veik að ég kemst ekki fram úr rúminu.“ 

Ulfurinn lét ekki segja sér þetta tvisvar. Hann opnaði 
dymar, stökk að rúminu og gleypti gömlu konuna. 

Nú fór úlfúrinn í föt önununnar, setti nátthúfúna á 
höfúðið, lagðist upp í rúmið, dró tjöldin fyrir og beið eftir 
Rauðhettu. 

Rauðhetta litla var önnum kafin við að tína öll 
fegurstu blóm skógarins handa ömmu sinni og gleymdi 
bæði stund og stað. Hún hætti ekki fyrr en hún var búin 
að tína fangið fúllt af öllum fegurstu blómunum sem hún 
fann. Þá flýtti hún sér líka heim til ömmu sinnar. 

Þegar hún kom að húsinu fannst henni það mjög 
undarlegt að útidyrnar stóðu galopnar. Þegar hún gekk 
inn í húsið var hún gripin undarlegum ótta sem hún skildi 
ekki vegna þess að henni hafði ævinlega þótt meira 
gaman að vera hjá ömmu sinni en hjá nokkrum öðrum. 

Rauðhetta sagði: „Góðan daginn, amma niín.“ 


117 



En amitian svaraði engu. 

Rauðhetta gekk að rúminu og dró tjöldin frá. 

Amma hennar lá í rúminu. Hún hafði dregið nátt- 
húfuna alveg niður á nefið og var eitthvað svo undarleg í 
framan. 

Rauðhetta spurði undrandi: „Æ, amma mín, hvers 
vegna eru eyrun á þér orðin svona stór?“ 

„Ég var orðin hálf heyrnarlaus. Nú get ég heyrt 
miklu betur til þín.“ 

„En hvers vegna eru augun orðin miklu stærri en þau 
voru?“ 


„Það er til þess að ég geti séð þig betur.“ 

„Amma mín, hvers vegna eru hendumar á þér orðnar 
svona stórar? 54 spurði Rauðhetta litla. 

„Það er til þess að mér gangi betur að faðma þig.“ 
„En, elsku amma mín, skelfing er að sjá á þér rnunn- 
inn. Hann er orðinn hræðilega stór.“ 

„Það er til þess að það sé auðveidara fyrir mig að éta 

\ 

þig,“ sagði úlfurinn. Hann stökk fram úr rúminu og 
gleypti Rauðhettu litlu. 

Nú var úlfurinn orðinn saddur og ánægður. I-fami 
lagði sig aftur upp í rúmið, steinsofnaði og hraut svo hátt 
að hrotumar í honum heyrðust langar leiðir. 


118 



Veiðimaður einn sem átti leið fram hjá húsinn heyrði 
hroturnar og hugsaði: „Þetta eru nú meiri ógnar hrotumar 
í gömlu konunni, það hlýtur að vera eitthvað að henni. Ég 
verð að líta inn til hennar. Þetta er ekki eins og það á að 
vera.“ 

I-Iann gekk hljóðlega inn í húsið og sá strax úlfinn í 
rúmi gömlu konunnar. 

„Þama ertu þá, þqóturinn þinn,“ sagði veiði- 
maðurinn. „Ég er lengi búinn að eltast við þig og hvergi 
fundið þig fyrr en hér. Nú kemstu ekki undan.“ 

Veiðimaðurinn mundaði byssuna og ætlaði að fara 
að skjóta á úlfInn þegar honum datt í hug að hugsast gæti 
að úlfúrinn hefði gleypt gömlu konuna. Það væri ekki 
óhugsandi að hún væri enn lifandi í maganum á úlfiniun. 
Hannh ætti við að skjóta úlfinn en risti hann á kviðinn 
með veiðihníf sem hann bar á sér. 

Það fyrsta sem veiðimaðurinn sá var rauð híifa Og 
brátt kom Rauðhetta út úr úlfinum bráðlifandi. 

„Mikið óskaplega varð ég hrædd,“ sagði hún, „það 
var svo skelfilega dinunt í maganum á úlfinum.“ 

Veiðimaðurinn lengdi skurðinn og náði gömlu 
konunni eftir stutta stund. Hún var lifandi en gat varla 
náð andanum. Veiðimaðurinn snaraðist út úr húsinu, náði 
í nokkra steina og setti þá í magann á úlfinum. 

119 





Þegar úlfurinn vaknaði og ætlaði að forða sér burtu 
var hann svo þungur að hann valt uni á jörðina og lá þar 
steindauður. 

Nú var hátíð í kotinu hjá ömmu gömlu. Veiði- 
maðurinn tók feldinn af úlfinum og hafði heim með sér. 
Amma gamla gæddi sér á kökunum og drakk vínið sem 
Rauðhetta færði henni. 

Rauðhetta hugsaði lengi um þetta allt, og hún sagði 
við sjálfa sig: „Þetta var mamma búin að segja mér að 
víkja ekki út af réttum vegi. Frá þessari stundu ætla ég að 
gera allt eins og hún mamma mín segir mér.“ 


120 



OSKUBUSKA 
Rússneskt ævintýri 


Einu sinni voru karl og kerling í koti sínu. 

Kvöld eitt þegar þau höfðu rekið fénað sinn í kvíar 
tóku þau eítir því að Surtlu vantaði. Þau fór þess vegna út 
í skóg að leita að Surtlu. 

Þau villtust í skóginum og konan niætti þar nom sem 
breytti henni í svarta kind sem var alveg eins og kindin 
sem þau voru að leita að. Og nornin breytti sjálfri sér í 
konu bóndans. Síðan fór nomin í líki eiginkonunnar með 
svörtu kindina til bóndans. 

Þegar þau komu heim þá benti hún bóndanum á að 
skynsamlegast væri að slátra þessari sauðkind svo að þau 
þyrftu ekki alltaf að vera að eltast við hana í skóginum. 
Bóndanum fannst þetta skynsamlegt og hann féllst á að 
gera þetta. 

En heimasætan á bænum, dóttir hans, var skynsamari 
en faðirinn. Stúlkan sá strax að svarta kindin var móðir 
hennar. Hún fór og sagði henni frá því hvað þau hefðu 
ákveðið að gera. Móðirin brýndi fyrir dóttur sinni að 
borða hvorki slátur né kjöt. Hún bað hana að safha bein- 
unimi saman og grafa þau í skógaijaðrinum við 



endamörk akursins. Dóttirin gerði eins og móðirin lagði 
fyrir hana. 

A gröf móðurinnar óx fagurlimað birkitré. 

Bóndinn og nomin fóru nú að búa saman og þau eig- 
nuðust eina dóttur. 

Eldri dóttirin var bundin við eldhúsið og hlóðiniar 
eins og Öskubuska í svipuðu ævintýri. Hún átti illa ævi. 
En yngri dóttirin var dekurbarn. 

Nú víkur sögunni, eins og ævinlega, til kóngs og 
drottningar sem héldu mikla veislu í höll sinni. 

Nornin sá til þess að eldri dóttirin hefði nóg að gera í 
eldhúsinu meðan á veislunni stóð. Hún fór til veislunnar 
og tók dóttur sína með sér. En áður en hún fór skipaði 
hún Öskubusku að tína upp fúlla kornskál sem hún hafði 
áður viljandi hent í stóna. Og kornin áttu að vera hrein. 
Þetta var meira en stúlkan réði við. Hún fór að leiði 
móður sinnar og settist þar niður og grét. 

Rödd úr laufi bjarkarinnar hvíslaði: 

„Hvað gengur að þér, dóttir góð?“ 


Öskubuska sagði henni eins og var. 

„Það er til ráð við þessu,“ sagði móðirin. „Taktu 
grein úr trénu og sláðu henni í kross við eldstóna.“ 

Dóttirin gerði eins og fyrir hana var lagt og tandur- 
hreint kornið flaug úr öskunni í skálina. 


122 



Hún fór afitur með greinina að trénu og lagði á gröf 
móður sinnar. Móðir hennar sagði henni þá að baða sig 
við eina hlið trésins, þurrka sig við aðra og klæða sig við 
hina þriðju. 

Þegar hún hafði gert þetta þá breyttist hún í skraut- 
lega klædda fegurðaidís. Hár hennar var að hluta eins og 
gull, að hluta eins og silfur og að hluta eins og eitthvað 
sem var enn þá dýrmætara. Við hlið hennar birtist hvítur 
fákur. A honum var gullrekinn söðull. Dóttirin stökk á 
bak og reið til hallarinnar. Þar tók kóngssonur á móti 
henni og sleppti aldrei af henni hendinni. 

f 

A sama tíma Iá dóttir nomarinnar undir veislu- 
borðinu og nagaði þar bein eins og hundur. 

Kóngssonurinn leit á dóttur nornarinnar undir 

• 4 - 

borðinu og hélt að hún væri hundur. Þess vegna sparkaði 
hann til hennar svo að hún handleggsbrotnaði. 

Þegar fegurðardísin í ævintýrinu, hún Öskubuska 
okkar, var að fara þá missti hún af sér hring í dyrunum. 

9 

Hún lagði af stað án hringsins en kóngssonurinn tók hami 
upp og geymdi. 

Þegar nornin, bóndinn og dóttir þeirra komu heim úr 
veislunni fundu þau Öskubusku á sínum stað við 
eldstóna. 


123 



Nornin hafði þá sögu að segja að í veislunni hefði 
kóngssonurinn ekki séð neitt nema dóttur hennar. Hins 
vegar hefði hún orðið fyrir því óhappi að detta og hand- 

leggsbrotna. 

0 

I kotinu gekk nú allt sinn vanagang þar til þau tíðindi 
spurðust að aftur yrði efnt til veislu í höllinni. 

Öskubuska var skilin ein efitir heima og þurfti að 
þessu sinni að tína upp úr öskunni fullan pott af hamp- 
fræi. En kraftaverkið með hjálp trésins gerðist aftur og 
þegar öskubuska kom til veislunnar þá tók kóngssonur á 
móti henni sem fyrr og vék ekki frá henni. 

Og dóttir nomarinnar var auðvitað á sínum stað 
undir borðinu og þegar konungssonurinn hafði etið og 
drukkið eins og fyrirfólki sæmir þá þurfti hann að teygja 
íir fótunum. Dóttir nornarinnar varð fj'rir sparkinu og að 
þessu sinni fótbrotnaði hún. Vesalings stúlkan hafði í 
raun og veru ekki gert af sér neitt annað en það að eiga 
nom fyrir móður. 

Nornin illa kom heim með bónda sínum og 
dótturimii. Og hún státaði sem fyrr af glæsilegri fram- 
göngu dóttur sinnar í kóngsveislunni. Hins vegar elti 
ólánið hana á röndum. Að þessu simii hafði hún dottið og 
fótbrotnað. 


124 



Öskubuska var sem fyrr komin á undan þeim í 
eldhúsið en hún flýtti sér svo mikið úr veislunni að 
gullspöng sem hún hafði um hárið straukst af henni þegar 
hún fór út um dyrnar. Kóngssonur fann gullspöngina og 
geymdi hana. 

Þegar farið var til þriðju veislunnar hellti nornin 
mjólk í öskustóna og skipaði Öskubusku að ná hemii 
aftur hreimii úr öskunni og koma henni í mjólkur- 
könnuna. En svo var mikill seiðmáttur birkihríslunnar að 
þetta reyndist leikur einn. 

Og enn fór Öskubuska til hallarinnar, fegurri og 
glæsilegri en nokkru sinni fyrr. 

I þessari veislu missti dóttir nornarinnar annað auga 
sitt, en eldri dóttirin missti gullskóna sína þegar hún flýtti 

. ■ i 

sér heim. 

Konungssonur var nú óhuggandi og lét leita að 
stúlku u ni allt ríkið sem hafði fingur sem passaði 
hringnum, sem hafði höfuð sem passaði gullspönginni og 
fætur sem voru af réttri stærð fyrir skóna. 

Nomin fór létt með að breyta frngri, höfði og fótum 
dótturinnar svo hún stæðist málin. Og hún sá til þess að 
dóttir hennar yrði á undan að máta þessa hluti. 

Kóngssonurinn hafði nú fengið brúði sína og 
kvæntist dóttur nomarinnar. 


125 



En eldri dóttirin gekk til hans og hvíslaði í eyra hans: 

„Þú hefiir rænt mig gulli mínu og silfri.“ 

Kóngssonurinn skildi þá að þetta var konan sem 
hamr leitaði að. I-Iann lagði þess vegna af stað með þær 
báðar heim á leið til hallarinnar. 

Á leiðinni komu þau að fljóti. Þar tók kóngssonurinn 
dóitur nornarinnar og lagði liana yflr fljótið og breytti 
henni í brú. Og þau gengu á þessari brú yfír fljótið, hann 
og eldri dóttirin. Dóttir nomarinnar varð jafn umkomu- 
laus og móðirin. Þær voru fólk sem ekki er notað til 
annars en troða á. 

Dóttir nornarinnar grét og bað þess að óðjurtin 
gullna yxi á brúnni svo að móðir hennar gæti séð hvar 
hún væri og hvað hefði komið fyrir. 

Eldri dóttirin átti góða daga í höllinni og fæddi 
manni sínum son. 

. 

Þegar þær fréttir bárust norninni hélt hún að hún 

hefði eignast barnabarn og flýtti sér af stað til að sjá það. 

■ 

En þegar hún kom að brúnni sá hún gullna óðjurt vaxa út 
úr henni. Nornin beygði sig niður til að losa hana og 
ætlaði að færa bamabami sínu. 

En þá heyrði hún dóttur sína hrópa til hennar. Og 
nornin skildi hvað hafði gerst. Hún breytti brúnni og 
óðjurtinni aftur í dóttur sína. Ilenni fannst hún vera 




126 



svikin og fór til hallarinnar með dóttur sinni. Þegar 
þangað kom breytti hún eldri systurinni í hreindýr og rak 
hana út í skóg en dóttir hennar lagðist í hjónarúmið. 

Bamið skildi strax að þetta var ekki hin rétta móðir 
og var óhuggandi. Konungssonurinn hafði áhyggjur af 
barni sínu og leitaði ráða hjá viturri konu sem var ekkja. 

Ekkjan skildi hvað hafði gerst og sagði kóngssyni. 
Ekkjan bauðst til að taka bamið með sér út í skóg. Þegar 
þangað kom kallaði hún á hreindýrið. Og þegar það sá 
barnið þá kastaðiþ að strax hreindýrshamnum og konan 
unga tók son sinn og lagði á brjóst sér. 

Þessu fór fram um hríð. Barnið tók aftur gleði sína 
en kóngssonur ekki. Hann saknaði konu sinnar. Ekkjan 
sagði honum þá að koma með sér út í skóg og fela sig. 
Hann sá úr fylgsni sínu hreindýrið koma til ekkjunnar, 
kasta hreindýrshamnum og leggja barnið á brjóst. 
Hreindýrskonan sagði að á morgun yrði hún að fara með 
hjörðinni á fjarlægar slóðir. 

„Leyfðu mér að greiða hár þitt í síðasta sinn,“ sagði 
ekkjan. 

Meðan hún greiddi hár hennar kom konungssonurinn 
fram úr fylgsni sínu. Hann tók hreindýrshaminn og 
brenndi hann. 


127 



„Með hverjn get ég nú hulið nekt mína?“ sagði 
konan unga. 

I-Iún reyndi að forðast hann og breyta sér í alls konar 
gervi; En kóngssonur brenndi þau öll jafnharðan og að 
lokum stóð hún frammi fyrir honum, nakin kona. Hún lét 
hann fara með sig og son sinn heini í höllina. 

Nornin og dóttir hennar flúðu burt þegar þær sáu hin 
koma og það hefúr ekkert spurst til þeirra síðan. 

Það er engu logið um það að það eru margar hliðar á 
þessum gömlu rússnesku sögum. Hverv ill vita hvað varð 
af nominni, skógarkonunni sem rekin var burt úr 
mannlegu samfélagi og sagt að hún væri göldrótt? Og 
hver vill fá að vita hvað varð af dóttur hennar sem góða 
fólkinu í sögunni fannst réttmætt að handleggsbrjóta, 
fótbrjóta, blinda á öðru auga og breyta síðan í brú til að 
ganga á? Þannig fékk hún sín makleg inálagjöld fyrir að 
vera dóttir nomar. Og hún gerði líka sitt gagn. Með því 
að ganga á henni komst góða fólkið í sögunni yfir fljótið 
án þess að blotna í fæturna og án þess að þurfa að vaða 
eða synda. 


128 



RISINN EIGI GJA I 
Ævintýri eftir Oscar Wilde 


Á hverjum degi léku bömin sér í garði risans á leiðinni 
heim úr skólanum. 

Þetta var stór og fallegur garður með mjúku grænu 
grasi. Yfír grasinu voru hér og hvar fogur blóm sem 
minntu á stjömur. Þar voru líka tólf ferskjutré sem voru á 
hverju vori þakin bleikum og perlulitum blómum og 
iylltust á hverju hausti af ávöxtum. Fuglamir settust að í 
þessum tijám og sungu svo yndislega að bömin hættu 

stundum leik sínum til að hlusta. 

+ 

Mikið erum við heppin að fá að vera hér, sögðu þau 
hvert við annað. 

• j 

Dag nokkurn kom risinn heim. Hann hafði farið að 
fínna vini sína tröllin í íjöllunum og hjá þeim hafði hann 
verið í sjö ár. Eftir þann tíma var hann búinn að segja 
þeim allt sem hann hafði að segja og gat ekki hugsað 
neitt nýtt. Hann ákvað þess vegna að fara aflur heim til 
sín. 


Þegar hann kom heim sá hann að það voru börn að 
leika sér í garðinum hans. 

„Hvað emð þið að gera hér?“ kallaði hann til þeirra 
svo hryssingslega að börnin stukku í burtu. 


129 



„Þetta er minn garður, mín einkaeign, það hljóta allir 
að skilja að hér fssr enginn að vera nema ég sjálfur.“ 

Hann reisti háan vegg kringum garðinn og festi á 
hann skilti sem á var skrifað: 

Hver sá sem fer um þennan garð verður lögsóttur. 

p 

Risinn var mj ög eigingjarn. 

Nú gátu vesalings börnin hvergi leikið sér. Þau 
reyndu að leika sér á götunni en hún var úr hörðu grjóti 
og fylltist af ryki svo að þau hættu og fóru. Oft eftir 
kennslustundirnar í skólanum gengu þau í kringum háa 
veggi garðsins og töluðu um garðinn fallega sem var 
innan þeirra. 

„Þar var gaman að vera,“ sögðu þau hvert við annað. 
Nú voraði að nýju og allt landið fylltist af blómum 

og litlum fijglum. Aðeins í garði risans eigingjania var 

* 

enn þá vetur. Fuglarnir vildu ekki syngja í garðinum af 
því að þar voru engin böm og trén gleymdu að blómstra. 
Lítið, fallegt blóm skaut þar kollinum upp úr moldinni en 
þegar það sá skiltið fylltist það luyggð, lét sig aftur 
hverfa niður í jörðina og fór að sofa. Snær og Frosti voru 
einu verurnar sem voru ánægðar.. 


130 



„Vorið hefur gengið fram hjá þessum garði,“ sögðu 
þeir „svo að við getum verið hér allt árið.“ 

Snær huldi grasið með hvítri fannbreiðu og Frosti 
málaði öll trén í silfurlitum. Síðan buðu þ eir Norðan- 
vindinum að koma og búa hjá þeim. Og hann kom. I-Iann 
var í þykkum loðfeldi og þaut alla daga um garðinn og 
niður um reykháfmn inn í húsið. 

„Hér er gott að vera “ sagði liann. „Við verðum að 
bjóða Éljagrími í heimsókn.“ Og hann kom. Á hverjum 
degi gnauðaði hann á þakinu í þrjá klukkutíma og braut 
þakhellumar. Síðan þaut hann hring eftir hring um allan 
garðinn eins hratt .og hann komst. Hann klæddist gráum 
kufli og andardráttur hans var eins og hrím. 

„Ég skil ekki hvers vegna það vorar svona seint,“ 
sagði risinn eigingjami. Hann sat við gluggann og horfði 
út í kuldalegan hvítan garðinn. „Ég vona að veðrið fari að 
breytast.“ 

En vorið kom aldrei og ekki heldur sumarið. Gyðja 
haustsins fyllti alla garða af gullnum ávöxtum en garði 
risans gaf hún ekkert. 

„Hann er of eigingjarn,“ sagði hún. 

I garði risans var eilífur vetur. Norðanvindurinn, 

* 

Eljagrímur, Frosti og Snær dönsuðu í trjánum. 


131 


■/f >J f 



Morgun einn lá risinn vakandi í hvílu sinni. Að utan 
bárust til hans undarlegir tónar. Þeir létu svo fagurlega í 
eyrum að risinn hélt að hér hlytu konunglegir tónlistar- 
menn að vera á ferð en í raun var þar aðeins lítill söng- 
fugl fyrir utan gluggann. Það var orðið svo langt síðan 
hami hafði heyrt fugl syngja í garðinum að honum fannst 
þetta fegursta tónlis.t heimsins. Éljagrímur hætti að 
gnauða á þakinu. Norðanvindurinn þagnaði og blóma- 
angan barst að vitum risans gegnum opinn gluggann. 

„Ég held að vorið sé loksins komið,“ sagði risinn. 
Hann stökk upp úr rúminu og leit út. 

Hvað sá hann? 

Hann sá undarlega sjón. 

Börnin höfðu skriðið gegnum gat á veggnum. Og 
þau sátu á greinum trjánna. í hverju tré sem hann sá var 
lítið barn. Og trén voru svo glöð yfir því að börnin voru 
komin aftur að þau urðu alþakin blómum og bærðu grein- 
arnar mjúklega yfir höfðum barnanna. Fuglarnir flögruðu 
um garðinn og réðu sér ekki fyrir kæti og blómin gæg- 
ðust upp úr grænu grasinu og fóru að hlæja. Það var 
gaman að sjá þetta. En í fjarlægasta homi garðsins var 
enn þá vetur og þar stóð lítill drengur. Hann var svo lítill 
að hann gat ekki teygt sig upp í greinar trésins og hann 


132 



gekk í kringum það grátandi. Vesalings tréð var hulið 
snjó og Frosti og Norðanvindurinn næddu um það. 

„Klifraðu upp, litli drengur,“ sagði tréð og sveigði 
greinar sínar eins langt niður og það gat. En bamið var 
samt of lítið. 

Þegar risinn sá þetta allt bráðnaði hjarta hans. 

„Óskaplega hef ég verið eigingjam,“ sagði hann. 
„Nú skil ég hvers vegna vorið vildi ekki koma hingað. 
Nú ætla ég að lyfta þessum vesalings litla dreng hæst upp 
í tréð og rífa síðan grindverkið niður. Garðurinn minn 
skal verða leikvöllur barna um alla framtíð.“ 

Hann iðraðist sárlega alls þess sem hann hafði gert. 

Risinn gekk nú niður stigann og opnaði útidymar 
mjög hljóðlega og gekk út í garðinn. En þegar bömin sáu 
hann urðu þau svo hrædd að þau hlupu burtu og veturinn 
settist aflur að í garðinum. Aðeins litli drengurinn var 
kyrr. Augu hans vom svo full af tárum-að hann sá ekki 
risann. 

Risinn læddist til hans og lyfti honum varfæmislega 
upp í tréð. Og tréð blómstraði á svipstundu, fuglamir 
komu og sungu á greinunum og litli drengurinn vafði 
handleggjum sínum um háls risans og kyssti hann. Þegar 
hin bömin sáu að risinn var ekki lengur illur komu þau 


133 



aftur hlaupandi inn í garðinn og í fylgd með þeim kom 
vorið. 

„Nú eigið þið þennan garð, litlu börnin mín,“ sagði 
risinn. Hann tók fram stóra öx og hjó vegginn niður. 

Þegar fólkið fór um hádegið til að versla á torginu sá 
það risann að leik við börnin í fegursta garði sem það 
hafði nokkum tímann séð. Börnin léku sér allan liðlangan 
daginn og um kvöldið fóru þau til risans til að kveðja 
hann. 

„Hvar er hann, litli félaginn okkar sem ég lyfti ypp í 
tréð?“ Urn það barn þótti risanum vænst því að það hafði 
kysst hann. 

„Við vitum það ekki,“ svöruðu bömin. „Hann hefúr 
farið í burtu.“ 

„Þið verðið að segja honum að hann megi til með að 
koma hingað afíur á morgun,“ sagði risinn. En bömin 
sögðu að þau vissu ekki hvaðan hann væri. Þau hefðu 
aldrei séð hann áður. Risinn varð mjög hryggur þegar 
hann heyrði þetta. 

Bömin komu alla daga eftir námið í skólanum til að 
leika sér hjá risanum. En litli drengurinn sem risanum 
þótti svo vænt um kom aldrei aftur. Risiim var mjög 
góður við öll börnin en haim saknaði alltaf bamsins sem 
fyrst varð vinur hans og hann spurði oft um það. 


134 



„Mikið langar mig til að sjá þetta barn aftur “ var. 
hann vanur að segja. 

Árin liðu og risinn varð gamall og lasburða. Hann 
gat ekki lengur verið í garðinum. Hann sat í geysistórum 
hægindastól, horfði á leik bamanna og dáðist að 
garðinum. 

„Ég á mörg falleg blóm,“ sagði hann, „en fallegustu 
blómin mín eru bömin.“ 

Vetrarmorgun einn leit hann út um gluggann meðan 
hann var að klæða sig. 

Veturinn var ekki lengur óvinur hans vegna þess að 
hann vissi að hann var aðeins sofandi vor og að blómin 
sváfli þá líka. 

Allt í einu nuddaði hann augu sín furðu lostinn og 
horfði og horfði. Þetta var vissulega dýrðleg sjón að sjá. 

í fjarlægasta homi garðsins var tré sem var alþakið 
yndislegum hvítum blómum. Gullnar greinar þess svign- 
uðu af skínandi ávöxtum og undir þeim stóð litla bamið 
sem honum þótti vænst um. 

Risinn hljóp fagnandi niður stigann og út í garðinn. 
Hann flýtti sér yfir grasflötina og til barnsins en þegar 
hann sá það betur varð hatm sótrauður af reiði og hann 
sagði: 


135 



„I-Iver hefur vogað sér að veita þér þessi sár?“ Þetta 
sagði hann vegna þess að í lófiim barnsins voru för eftir 
tvo nagla og það voru einnig för eftir tvo nagla á litlu 
fótunum. 

„Hver hefur vogað sér að særa þig svona,“ endnrtók 
risinn. „Segðu mér það svo að ég geti tekið stóra sverðið 
mitt og slátrað honum.“ 

„Nei!“ sagði bamið, „það gerir þú ekki því að þelta 
eru sár ástarinnar.“ 

„Hver ert þú?“ sagði risinn og varð allt í einu al- 
tekinn undarlegri tilfínningu og hann kraup fyrir framan 
litla barnið. 

* 

Og barnið brosti til risans og sagði við hann: 

„Þú leyfðir mér einu sinni að leika mér í garðinum 
þínum. í dag skaltu koma með mér í garðinn minn sem er 
Paradís.” 

Seinna þennan dag þegar börnin komu hlaupandi 
fundu þau risann látinn undir trénu sem var alþakið 
hvítum blómum. 


136 



LITLA HAFMEYJAN 
H.C. Andersen 


í hafdjúpunum langt frá landi er vatnið kristaltært og 
fagurblátt eins og króna á kornblómi. Þar leggst ekkert 
skip við stjóra. Djúpið er svo mikið að margir kirkju- 
turnar hver upp af öðrum næðu ekki upp á yfirborðið. I 
þessu djúpi búa marbendlamir. Þú skalt ekki halda að hér 
sé ekkert nema auður og hvítur sandur. Þannig er það 
ekki. Hér vaxa undarleg blóm og furðuleg tré sem svigna 
í hafstraumunum eins og dansmeyjar. Fjöldi físka bæði 
stórir og sináir skjótast milli greinanna ekki ósvipað og 
fuglar í skógi. 

Þar sem dýpið er mest rís höll hafkonungsins. 
Veggirnir eru úr hvítum kóral, þar eru liáir bogadregnir 
gluggar úr svörtu sindrandi rafi, en þakið er úr skeljum 
sem opnast og lokast. Og í hverri skel er skínandi perla 
svo fögur að hún væri samboðin kórónum drottninganna. 

Konungur sjávarins sem bjó þama hafði misst drott- 
ningu sína fyrir mörgum árum en móðir hans stjómaði 
ríkinu með honum. Hún var vitur kona en stórlát vegna 

4 . 

ættar sinnar. Hefðarkonur sýndu virðingarröð sína með 
því að festa ostrur á sporðinn. Engin mátti þó bera fleiri 
en sex, nema drottningin. Á hennar sporði voru ostmmar 


137 



tólf. Annars var hún mjög góð við litlu hafmeyjamar, 
sonardætur sínar. Þær voru sex talsins og allar gull- 
fallegar en sú yngsta bar samt af þeim öllum. Hún var 
ljós á hörund, augu hennar voru dinimblá eins og haf- 
djúpin. En hún hafði sporð í stað fóta eins og aðrar 
hafmeyjar. 

Allan guðslangan daginn léku litlu hafmeyjarnar sér í 
stórum sölum hallarinnar. Þar var mikið af lifandi 
blómum sem uxu út úr veggjunum. Það syntu fiskar inn 
um gluggana og leyfðu hafmeyjunum að koma við sig og 
gefa sér mat. 

Kringum höllina var mikill lystigarður. Þar voru rauð 
blóm eins og flöktandi logar og dinunblá tré með gull- 
num ávöxtum á sífelldri hreyfíngu. Á sj ávarbotninum var 
fagurblár sandur. Þeir sem um hann fóru vom sveipaðir 
blárri móðu. Það var eins og heiður himinn væri bæði 
fyrir ofan þá og neðan. Þegar sjórinn var spegilsléttur 
gátu hafineyjamar séð sólina. Hún var eins og stórt 
purpurarautt blóm sem sendi ffá sér ljósgeisla í allar áttir. 

Hver kóngsdóttir ræktaði sinn eigin garð. Þar máttu 
þær gera það sem þær vildu. Ein mótaði garð sinn í 
hvalslíki, önnur vildi láta sinn garð líkjast hafmeyju, en 
yngsta hafmeyjan bjó til hring og valdi í hann eldrauð 
blóm sem líktust sólinni. Og í garðinn setti hún hvítt 


iVA f 


138 



marmaralíkneski af ungum manni. Það hafði hún fundið í 

skipi sem sökk í djúpið. Við hlið hans gróðursetti hún 

+ 

grátvið með laufniiklum greinum sem mynntust við blá- 
leitan sandinn. 

Yngsta hafmeyjan var undarleg stúlka, hæglát en 
athugul. Henni fannst skemmtilegast af öllu að hlusta á 
sögur úr mannheimum. Það var amma hennar sem sagði 
henni þessar sögur um menn ogd ýr, skip og borgir. Var 
það ekki furðulegt að á landinu var hægt að fínna ilm af 
blómunum? Á sjávarbotninum var enginn blómailmur. 
Amman sagði að á landinu væru grænir skógar og 
fiskamir sem sveiinuðu milli greinanna gætu sungið. 
Amma hennar kallaði fuglana físka því annars hefðu litlu 
hafmeyjarnar ekki skilið hana. Þær höfðu aldrei séð 
fugla. 

„Þegar þið náið fímmtán ára aldri fáið þið að fara 
ykkar fyrstu ferð upp úr sjónum. Þá megið þið setjast á 
klett í tunglsljósinu og sjá hafskipin miklu sem þar eru á 
siglingu. Þá fáið þið líka að sjá borgir og skóga.“ 

Nú styttist í það að elsta systirin kæmist á sextánda 
árið og síðan hver af annarri. Það var ár á milli þeirra. 
Yngsta hafmeyjan varð þó að bíða í meira en fimm ár 
eftir að synda upp úr djúpinu og sjá sig um í mann- 
heimum. Hver hafmeyja lofaði hinum að segja þeim frá 

139 





öllu sem þær sæju fyrsta daginn. Þær þóttust vila .að 
amman segði þeim ekki allt og vildu fá að vita meira. 

Litla hafmeyjan þráði landið heitar en hinar og bið 
hennar varð því löng og óþreyjufull. Nótt eftir nótt stóð 
hún við opinn gluggann og horfði inn í dimmblátt djúpið 
fúllt af syndandi fiskum. Hún sá mánann og stjörnurnar 
sem sýndust stærri þegar horft var á þær gegnum vatnið. 
Stundum leið fyrir þær svart ský. Þá vissi hún að stór 
hvalur eða skip, fullt af mannverum var fyrir ofan hana í 
sjónum. Vissn þær að hún var til, að hún stóð hérna og 
teygði upp hendumar í átt til þeirra? 

Nú var kominn sá tími að elsta hafmeyjan komst á 
sextándaárið og mátti í fyrsta sinn fara upp úr djúpinu og 
skoða landið. 

Þegar hún kom heim aftur hafði hún frá mörgu að 
segja. „Best af öllu,“ sagði hún, „er að liggja í 
tunglskininu á skeri rétt hjá landi í spegilsléttum sjó og 
horfa á stórborgina. Þar er í rökkrinu kveikt á ótal ljósum 
sem loga eins og stjömuskarar. Það er samt jafnvel enn 
þá skemmtilegra að hlusta á tónlistina í borginni, 
hávaðann frá umferðinni og mannfjöldanum. Og yfir 
borginni gnæfa kirkjutumar og senda frá sér skæran 
klukknahljóm.“ Þegar yngsta systirin heyrði þetta allt 
varð þrá hennar enn þá sterkari. 


140 



Hún festi sér þetta allt í minni. Og seinna þegar hún 
stóð við gluggann sinn og horfði upp í hafdjúpin hugsaði 
hún um glaum og gleði borgarinnar. Henni fannst líka 
djúpur klukknahljómur kalla sig til sín. 

Næsta ár fékk önnur elsta hafmeyjan að ferðast upp 
úr sjónum og fara hvert sem hún sjálf vildi. Um sólarlag 
kom hún upp úr sjónum. „Og þvílíkri fegurð mun ég 
aldrei gleyma,“ sagði hún. „I-Iiminninn var eins og 
fljótandi gull. Ég á engin orð til að lýsa litbrigðunum. í 
fjólubláu kvöldhúminu sigldu roðagullin ský inn í 
nóttina. Hópur hvítra svana flaug til vesturs. Allt þetta 
hvarf smám saman inn í sólarlagið og myrkrið féll yfir 
himin, haf og jörð.“ 

Næsta ár kom þriðja systirin heim úr ferð sinni og 
sagði ffá tíðindum. I-Iún var hugaðri en eldri systumar og 
hætti sér inn í landið með því að synda upp eftir breiðu 
fljóti. Beggja megin fljótsins sá hún grænar hæðir vaxnar 
vínviði. Milli skógarbelta sá hún höfiiðból og hallir og 
hún hlustaði á söng fuglanna. Hitinn frá sólinni var svo 
mikill að hún varð alltaföðru hverju að stinga sér í fljótið 
til að kæla andlitið. í lítilli sandvík við eina af bugðum 
fljótsins sá hún börn að leik. Þau lilupu um allsnakin í 
sólskininu og busluðu í vatninu. Hana langaði til að leika 
sér við bömin en þegar hún koin til þeirra urðu þau 


141 



logandi hrædd og flúðu í allar áttir. Eitthvert svart 
skrímsli kom hlaupandi að henni og gelti grimmdarlega. 
Þetta var hundur. Hún hafði aldrei áður séð hund. 
Hafmeyjan fylltist skelfingu og flýtti sér í ofboði aftur út 
í hafið. Aldrei gat hún samt gleymt vínviðarskógunum 
og hlíðunum grænu. Og síst af öllu þessum yndislegu 
börnum sem gátu synt án þess að hafa sporð. 

Fjórða hafmeyjan tók ekki þá áhættu að fara nálægt 
landi. Hún lét sér nægja að koma upp á yfirborðið enda 
var þar margt að sjá. Hún horfði yfir endalausar viðáttur 
hafsins og yfir þeini lá himinhvelfingin. Langt í burtu 
voru skip á ferð sem voru eins og fúglar út við sjón- 
deildarhringinn. Hér léku höfrungar listir sínar og vatns- 
strókamir gusuðust úr nösum stórhvela eins og gos- 
brunnar. 

Fimmta hafmeyjan komst á sextánda árið að vetrar- 
lagi og sá þess vegna það sem hinar sáu ekki í fyrstu ferð 
sinni. Hér voru risastórir borgarísjakar á siglingu í 
kolgrænum sjó. Þeir glitruðu í vetrarsólinni eins og 
demantar og tóku á sig alls konar myndir. Hafmeyjan 
settist efst upp á þann stærsta og lét slegið hár sitt flaksast 
í vindinum. öll skip sem nálguðust breyttu um stefnu og 
forðuðu sér. Undir kvöld skall á fárviðri með þrumum og 
eldingum. Risastórar öldur lyftu jökunum og eldingamar 


142 



léku um þá. Það sló rauðum bjarma á borgarísinn. Á 
öllum skipum felldu sjómennirnir seglin í ofboði en 
hafmeyjan sat hin rólegasta á jakanum sínum og horfði á 
þegar eldingunum laust niður í hvítfyssandi sjóinn. 

Þegar systumar fóru í sína fyrstu ferð varð hún þeim 
mikið ævintýri. Þegar þær urðu eldri og máttu gera það 
sem þær vildu fækkaði ferðunum. Það leið ekki nema 
mánnður þar til þær komust á þá skoðun að langbest væri 
að vera heima. 

Samt tóku systumar fímm stundum hver utan um 
aðra og fóru saman upp á yfírborðið, einkum ef óveður 
var í aðsigi. Þá mátti alltaf búast við að skip gæti farist. 
Þær sungu fagurlega um fegurðina í djúpinu sem enginn 
þyrfíi að óttast því að þar væri gott að vera. Sjómennimir 
héldu að söngurinn væri gnauðið í vindinum. Þeir vissu 
vel að þeir myndu drukkna ef skipið færist og yrðu 
aðeins lík í ríki hafkonungsins. 

Litla hafmeyjan starði ein og yfirgefm á eftir systrum 
sínum þegar þær fóm í þessar ferðir. 

Hana langaði til að gráta en hafineyjar geta ekki 
grátið og það gerir sorg þeirra þyngri. 

„Mikið vildi ég að ég væri orðin fimmtán ára,“ 
hugsaði hún. „Ég er alveg viss um að mér myndi þykja 
mjög vænt um landið og um mennina sem þar eru.“ 


143 



Og loksins komst hún á sextánda árið. 

„Jæja þá,“ sagði anuna gamla. „Nú er uppeldinu 
lokið! Komdu hingað til mín og leyfðu mér að klæða þig 
í tilefhi dagsins eins og ég klæddi systur þínar.“ Amman 
setti livítan liljusveig á höfuð litlu hafineyjuimar. Hvert 
liljublað var gert úr perlum. Að lokum festi hún átta 
stórar ostrur á sporðinn til að sýna ættgöfgi hennar. 

,Æ, æ. Þetta er afar sárt,“ sagði litla hafmeyjan. 

„Ég veit það,“ sagði arnrnan. „Frægðin kostar alltaf 
sitt. Þetta verður fyrirfólk að þola!“ 

Helst hefði litla hafmeyjan viljað hrista allt þetta 
glingur af sér. Rauðu blómin í garðinum hennar fóru 
henni betur. En henni þótti afar vænt um ömmu sína og 
hún lét þetta gott heita. 

„Vertu sæl, amma mín.“ 

Litla h^fmeyj an synti léttilega, upp úr djúpinu. 

Það var komið kvöld og sólin var sest þegar hún kom 
upp á yfirborðið. Kvöldstjarnan blikaði í ljósaskiptunum 
og himinninn var fagur. Hafið var spegilslétt og loftið 
hreint og heilnæmt. I-Iún koma auga á þrísiglt skip sem 
hafði þó aðeins eitt segl uppi í logninu. Hásetarnir áttu 
náðugan dag og þama var sungið og leikið á hljóðfæri. 
Þegar fór að skyggja var kveikt á marglitum ljósum. 


144 



Litla hafmeyjan synti að skipinu. í hvert skipti sem 

4 

öldumar lyftu henni upp gat hún séð inn um einn 
gluggann. Hún sá marga menn skrautlega klædda en 
kóngssonurinn bar af þeim ölluni. Hann var með stór, 
dökk augu. Hann gat ekki verið eldri en sextán ára. A 
þessum degi átti hann afmæli og þess vegna var slegið 
upp mikilli veislu. Það var dansað á þilfarinu. Þegar 
konungssonurinn ungi kom upp áþ ilfarið var meira en 
hundrað flugeldum skotið á loft og himinninn varð 
bjartur eins og dagur væri. 

Litla hafmeyjan varð svo hrædd að hún kafaði niður í 
sj óinn. Þegar hún kom upp aftur fannst henni engu líkara 
en stjömuhiminninn væri að hrynja niður í sjóinn allt í 
kringum hana. Slíka flugeldasýningu hafði hún aldrei 
séð: Stórars ólir hringsnérust í loftinu, eldfískar þutu um 
himininn í bláu kvöldhúminu og allt þetta speglaðist í 
sléttum sjónum. Það var svo bjart á skipinu að hægt var 
að sjá allt sem þar gerðist. Konungssonurinn ungi gekk 
brosandi lun þilfarið og heilsaði öllum vinalega með 
handabandi. Hljómlistin hélt áfiam að berast út í nóttina. 

Það var áliðið en litla hafineyjan gat ekki hætt að 
horfa á skipið og ungmennið fagra. Flugeldasýningunni 
var lokið og fallbyssuskotin hljóðnuð. Búið var að 
slökkva á flestum ljósunum. Hún hlustaði á nið undir- 


145 



öldunnar sem bærðist í djúpunum og sjórinn var aftur 
farinn að ókyrrast. Hún gat öðru hverju séð inn í káetuna. 
Vindurinn fór vaxandi, seglin voru dregin upp og skipið 
skreið nú hraðar. Óveðursský hrönnuðust upp og það 
sáust eldingar út við sjóndeildarhringinn. Illviðri var í 
aðsigi og seglin voru rifúð. Brátt urðu öldurnar risastórar. 
Skipið ýmist hvarf í öldubotninn eða lyfti sér upp á öldu- 
hrygginn. Litla hafmeyjan hafði gaman af að íylgjast með 
þessu, en það höfðu skipverjarnir ekki. Þegar stór alda 
skall á skipið brotnaði eitt mastrið og féll niður. Það 
heyrðist brothljóð í sterkum \dðum og kolgrænn sjórinn 
féll inn í skipið. Nú skildi litla haimeyjan að mennimir 
voru staddir í lífsháska. Hún þurfti sjálf að gæta sín á að 
verða ekki fyrir því sem féll iit af skipinu. Koldimmt 
myrkrið huldi allt en í næstu andrá sá hún í bjarma 
eldinganna mennina á þilfarinu. Þar var allt í uppnámi. 
Skipið var að brotna í sundur. Hún sá konungssoninn 
unga hverfa í djúpið. 

í fyrstu fagnaði hún því að nú kæmi þessi ungi 
maður heim til hennar, en svo skildi hún að menn gátu 
ekki lifað í sjó. Hann hlyti að deyja og koma sem liðið lík 
til hallar föður hennar. Það mátti ekki gerast. Hún synti 
innan um brakið ftá skipinu og gleymdi alveg þeirri 
hættu sem hún sjálf var í. Hún ýmist kafaði í sjónum eða 


146 



kom upp milli hrannanna í leit að konungssyninum unga. 
Loks kom hún auga á hann á sundi í ólgunni. Hann var 
alveg að gefast upp. Hann var búinn að missa allan mátt 
úr höndum og fótum og fallegu svörtu augim hans voru 
að lokast. Hann hefði drukknað þarna ef litla hafhieyjan 
hefði ekki komið og lyft upp höfði hans. Hún lét þau 
berast með öldunum það sem eftir var nætur. 

Um morguninn slotaði veðrinu en skipið var sokkið. 

Sólin reis úr sæ. Við það færðist ofurlítið meira líf í 
ungmennið en augun voru enn þá lokuð. Hafmeyjan 
kyssti hátt og fagurt enni hans og strauk sjóvott hárið. 
Henni var hugsað til marmarastyttunnar í garðinum 
heima. Hún kyssti hann aftur og óskaði þess heitt og 
innilega að hann mætti lifa 

•V- 

Litla hafmeyjan sá nú til lands. Hún sá blá fjöll með 
hvítum tindum en niður við ströndina voru græn skógar- 
belti. Við sjóinn stóð klausturbygging og í garði hennar 
uxu aldintré og pálmaviðir fyrir framan hliðið. Þama 
skarst lítil sandvík inn í landið. Hún vai - aðdjúp og gyrt 
klettabelti. Litla hafmeyjan synti með konungssoninn 
fagra upp á hvítan sandinn og kom honum þar fyrir í 
hlýju sólskininu. 

Nú heyrðist klukknahljómur frá klausturbyggingunni 
og margar ungar stúlkur komu út í garðinn. Litla 


147 



hafraeyjan lét sig hverfa og faldi sig bak við háan klett 
sem stóð upp úr sjónum. Hún lét sjávarfroðu falla um 
höfuð sér og brjóst til þess al enginn gæti séð hana. Hún 
fylgdist með öllu og beið þess að einhver kæmi auga á 
unga manninn. 

Stuttu síðar lagði ung stúlka leið sína niður í víkina. 
I-Ienni brá sýnilega þegar hún kom auga á konungs- 
soninn. Hún flýtti sér burtu til að sækja hjálp. Konungs- 
sonurinn komst til meðvitundar um sama leyti og hópur 
manna frá klaustrinu kom til hans. Hann brosti við öllu 
þessu fólki en ekki í átt til hennar. Hvernig gat hann líka 
vitað að það var hún sem hafði bjargað lífi hans? Hún 
fylltist trega þegar hún sá fólkið fara með hann inn í 
klaustrið og steypti sér harmþrungin í hafið. Hún synti 
heim til hallar foður síns. 

Litla hafmeyjan varð fálát og hugsandi. Systur 
hennar voru sífellt að spyija hana um hvað komið hefði 
fyrir í fyrstu ferð hennar til mannheima en hún vildi ekki 
frá neinu segja. 

Hún fór oft upp að víkinni þangað sem hún hafði 
skilið við konungssoninn. Hún fylgdist með þegar aldinin 
voru tínd af trjánum. Hún sá snjóinn bráðna á hnjúkum 
fjallanna en unga manninn sá hún aldrei. Hún fór alltaf 
heim hrygg í huga. Þegar hún kom í garðinn sinn faðmaði 


148 



hún að sér marmaralíkneskið hvíta sem var svo líkt 
kóngssyninum. En hún hætti að rækta garðimi. Blóm og 
jurtir fléttuðust saman milli trjánna og gerðu hann 
dimman og drungalegan. 

Loks gat hún ekki lengur borið sorg sína ein og trúði 
einni af systrum sínum fyrir leyndarmálinu. Systirin trúði 
hinum systrunum fyrir þessu. Þær sögðu engum frá þessu 
nema tveimur vatnadísum. Ogþ ær sögðu það ekki heldur 
neinum - nema allra bestu vinkonum sínum. Ein þeirra 
vissi hver þessi konungssonur var og hvar hann átti ríki. 
Hún hafði líka séð þegar afmælisveisla hans var haldin 

i r ' , 

um borð í skipinu. 

„Komdu nú með okkur systir,“ sögðu hinar haf- 
meyjamar. Þær syntu saman í hóp og komu upp úr djúp- 
inu fyrir ffaman strönd þar sem þær vissu að konungs- 
höllin stóð. 

Höllin var hlaðin úr gulum, gljáandi steinum en upp 
að henni alveg frá sjónum lágu hvítar mamiaratröppur. 
Þak hallarinnar var úr mörgum gullnum hvelfingum. Um- 
hverfis bygginguna voru súlur og milli þeirra sýndust 
marmaramyndirnar vera lifandi fólk. Inn um háa glugga 
sást inn í ríkmannlega sali sein prýddir voru dýrindis 
málverkum. í stærsta salnum var gosbrunnur á miðju 
gólfi og vatnið þeyttist upp að kristalshvelfingunni. Sólin 


149 



glitraði á vatninu og blómunum sem sett höfðu verið í 
þróna kringum gosbrunninn. 

Nú vissi litla hafmeyjan hvar konungssonurimi átti 
heima. Oft eftir að skyggja tók kom hún hingað að 
ströndinni, miklu nær landi en nokkur önnur þorði. Hún 
fór meira að segja inn í hallarsíkið að mannarasvölunum 
sem vörpuðu skugga sínum langt út á vatnið. Þama faldi 
hún sig og gat horft á konungssoninn unga sem hélt að 
hann væri þarna einn í tunglsljósinu. 

Stundum sá hún hami sigla lystisnekkju sinni undir 
marglitum fánum í dynjandi hljóðfæraslætti. Hefði ein- 
hver séð hana þar sem hún gægðist fram úr sefmu og 
vindur feykti hvítum slæðum hennar hefði hann eflaust 
haldið að hann hefði séð hvítan svan blaka vængjum. 

Marga nótt sá hún sjómenn hafa ljós uppi á skipi 
sínu. Hún kom nær til að hlýða á tal þeirra. Það gladdi 
hana mikið að heyra þá tala vel um konungssoninn unga. 
Hún hugsaði um nóttina þegar hann byltist um dauðvona 
í öldurótinu, hvemig þungt höfúð hans hafði hvílt við 
brjóst hennar og hversu innilega hún hafði kysst hann. 
Um ekkert af þessu gat hann vitað. Hann hafði ekki einu 
sinni séð hana í draumi! 

Henni var farið að þykja afar vænt um mannfólkið 
og óskaði þess heitast af öllu að geta fengið að lifa meðal 


150 



þess. Henni fannst heimur mannsins miklu merkilegri en 
heimur hennar. Þeir gátu flogið á skipum yfír hafið og 
yfír fjöllin skýjum ofar. Skógar þeirra og akrar náðu 
lengra en augað eygði. Það var svo ótal margt sem hana 
langaði til að vita. Systumar gátu ekki svarað spurningum 

hennar. Hiin fór því til ömmu gömlu sem vissi meira um 

* 

„löndin fyrir ofan sjóinn“ eins og hún nefndi mannheima. 
Litla hafmeyjan spurði: 

J-Ialda mennimir áfram að lifa ef þeir drukkna ekki? 
Deyja þeir ekki líka eins og við hér í sjónum?“ 

„Jú, jú,“ sagði ammaa „Þeir deyja líka og það fyrr 
en við. Við getum vel lifað í þrjú hundruð ár. En þegar 
við deyjum verðum við að froðu á öldunum og eignumst 
ekki einu sinni grafreit meðal vina okkar. í okkur er 
engin ódauðleg sál. Við eigum aðeins þetta eina líf. Við 

9 

verðum eins og afskorinn reyr sem grænkar aldrei aftur. I 
manninum er sál sem lifir áfram eftir að líkamimi eyðist 
og hverfur. Sálin hefúr sig upp til hærri heima. Eins og 
við hefjum okkur úr djúpinu til landsins eins rís sál 
mannsins til æðri heima sem við fáum aldrei að þekkja.“ 
Litla hafmeyjan varð sorgbitin á svip. 

„Hvers vegna var okkur ekki gefm ódauðleg sál? Ég 
vildi fegin gefa öll þrjú hundruð árin sem mér eru ætluð 


151 



fyrir það að fá að lifa eins og maður, þó ekki væri nema 
einn dag, og geta svo farið til æðri heima 

„Veilu ekki að hugsa um þessa hluti, barnið gott,“ 
sagði aininan. „Við njótum hér miklu meiri hamingju en 
mennimir.” 

„Á ég þá að deyja og verða froða á sjónum, hætta að 
heyra söng hafsins, sjá hvorki sól né gróður? Er ekkert 
sem ég get gert til að eignast ódauðlega sál?“ 

„Nei,“ sagði anunan. „Eiginlega ekki. Það gæti samt 
gerst ef mennskur maður elskaði þig svo heitt að hann 
tæki þig ftam yfir fiöður sinn og móður og gæfi þér hug 
sinn og hjarta. Þá yrðuð þið, þú og hann, eitt. Þá fengir 
þú sál eins og hann. En þetta gerist ekki. Sporðurinn 
þinn, sem hér er þín mesta prýði, veldur því. Mönnunum 
finnst hann óskapnaður, en þessar klunnalegu lappir 
stórfallegar. Sinekkur þeirra er nú ekki meiri en þetta!“ 
Litla hafmeyjan horfði með raunasvip á sporð sinn. 
„Sýndu af þér kæti, telpa inín,“ sagði amman. „Við 
skulum dansa og lifa ljiifu lífi í þrjú hundruð ár og láta 
þar nótt sem nemur. Við verðum fegnar hvíldinni. 
Vonandi hefúr þú ekki gleymt því að í höllinni er í kvöld 
stærsti dansleikur ársins?“ 

Um kvöldið fór litla hafmeyjan í dansinn. I breiðu 
fljóti í stærsta salnum sungu og dönsuðu marmenn og 


152 



hafgúur. Söngur þeirra var fegurri en nokkur jarðneskur 
söngur. Litla hafmeyjan söng fegurst af öllum og fékk 
mikið lof fyrir söng sinn. Það gladdi hana um stund. Hún 
horfði á loft og veggi sem voru úr gagnsæju gleri. Hún 
horfði á allt skrautið í höllinni og á marglita fiska í 
upplýstum sjónum fyrir utan. En hún gat ekki gleymt 
konungssyninum unga. Hugur hennar reikaði til mann- 
heima og draumsins um að eignast ódauðlega sál. 

„Ég verð að fara til galdranomarinnar illu sem ég hef 
alltaf verið svo lirædd við. Hver veit nema hún kunni ráð 
sem getur hjálpað mér?“ 

Nú fór litla hafmeyjan hljóðlega út úr höllinni og 
stefiidi til bústaðar hafnornarinnar. Bústaður hennar var 
bak við ólgandi hringiður. Þessa leið hafði hafmeyjan 
aldrei farið áður. Hér uxu engin blóm og hér var enginn 
gróður. Hér var ekkert nema grár sandur alla leið að 

beljandi hringiðunum sem soguðu niður í djúpið allt sem 

+ 

til þeirra barst. Milli þessara rasta varð hún að fara og 
síðan yfír vellandi leðju sem nomin kallaði Svartaflóa. I 
kynjaskógi fyrir handan flóann stóð hús hennar. Trén og 
runnamir í þessum skógi voru að hálfú leyti dýr en að 
hálfú plöntur. Það var eins og höggormar með hundrað 
höfúð spryttu upp úr jörðinni. Og þessi skrímsli höfðu 


153 



ótal hendur sem gripu allt sem þær náðu til og slepptu því 
aldrei aftur. 

Litla hafmeyjan var orðin dauðlii'ædd og hikaði. 
Hana langaði mest til að snúa við. En þá fór hún að hugsa 
um konungssoninn og það veitti henni nýjan styrk. Hún 
batt flaksandi hár sitt saman í hnút til að skrímslin gætu 
ekki náð í það, krosslagði hendumar og skaust áfram eins 
og fiskur gegnum sjóinn. Hún sá herfangið sem allar 
þessar hendur höfðu náð í. Beinagrindur af mönnum og 
dýrum sem höfðu drukknað, stýri og kistur og hræði- 
legast af öllu, eina litla hafnieyju sem skrímslin höfðu 
náð til sín og kyrkt. 

í miðju leirflagi sem var ftillt af slöngum stóð hús 

p 

sem var byggt úr mannabeinum. Hérna bjó galdranomin 
illa og lék sér við höggormana sína. 

„Eg veit hvers vegna þíi ert komin hingað,“ sagði 
hafnornin við litlu hafmeyjuna. „Þetta er alveg ótrúleg 
heimska, litla, fallega kóngsdóttir. En ef þú endilega vilt 
skal ég hjálpa þér til að gera þetta. En það verður þér til 
mikillar ógæfu. Heldur þú að ég viti ekki að þú vilt losna 
við sporð þinn og fá í staðimi þessar spírur sem mennirnir 
ganga á? Og þetta vilt þú í von um að kóngssonurinn fái 
ást á þér og þú eignist ódauðlega sál!“ Nomin hristist af 
hlátri og snákarnir féllu af henni niður á gólf. „Hvað um 


154 



það. Þú kemur alveg á réttum tíma. Þetta er aðeins hægt 
að gera einu sinni á ári. Við sólaruppkomu á morgun 
verður það orðið of seint. Nú skal ég sjóða lianda þér 
drykk sem þú skalt synda með í nótt upp að landinu. Þú 
skalt setjast á ströndina og drekka hann. Þegar þú hefur 
gert það mun sporður þinn klofna og breytast í tvo fallega . 
fætur. En sárt er það, því skaltu trúa. Það er eins og að 
vera höggvin með hvössu sverði. Allir sem sjá þig verða 
sammála um að fegurri konu hafi þeir aldrei augum litið. 
Þú verður frjáls í fasi og létt í hreyfingum. Engin dans- 
mær mun jafnast á við þig. En hvert eitt spor þitt verður 
sársaukafullt. Nú, ef þú heldur að þú getir þolað þetta, 
skal ég reyna að hjálpa þér.“ 

* 

„Já,“ sagði litla hafineyjan og rödd hennar skalf. „Eg 
vil þetta.“ Hún hugsaði aðeins um konungssoninn unga 
og löngun sína til að eignast ódauðlega sál. 

„Eitt skaltu vita,“ sagði hafiiomin. „Sá sem einu 
sinni hefur breyst í mannsmynd getur aldrei aftur orðið 
það sein hann var. Þú getur aldrei framar synt með 
systrum þínum til hallar föður þíns. Ef svo skyldi fara að 
konungssonurinn elski þig minna en föður sinn og 
móður, ef hann gefur þér ekki hug sinn og hjarta, þá getur 
þú ekki eignast ódauðlega sál. Strax að morgni þess dags 


155 



sem hann tekur sér aðra konu missir þú allt og verður 
aðeins íroða á sj ónum.“ 

i 

Litla hafmeyjan náfölnaði og sagði. 

„Ég vil samt gera þetta.“ 

Nomin sagði. 

„Eitt eigum við eftir að ræða. Þú verður líka að borga 
mér. Ég vinn aldrei án þess að fá kaup. Ég vil fá það 
dýrmætasta sem þú átt, rödd þína. Hún er sögð fegursta 
rödd allra hafbúa. Með henni hefur þú sjálfsagt hugsað 
þér að heilla konungssoninn en einmitt hana vil ég fá. 
Þetta er dýr drykkur. í hann nota ég mitt eigið blóð. Hann 
bítur eins og tvíeggjað sverð! Þú færð hann ekki fyrir 
minna en það besta sem þú átt.“ 

„Ef þú rænir mig rödd minni,“ sagði litla hafmeyjan. 
„Hvað á ég þá eftir?“ 

„Þú átt fagran líkama, sviflétt fas og talandi augu, 
það verður að nægja. Ef þú hefur ekki skipt um skoðun, 
telpa min, þá skaltu reka út úr þér tunguna svo að ég geti 
skorið hana úr þér. Þú færðd rykkinn í staðinn.“ 

„Látum svo vera,“ sagði litla hafmeyjan. 

Nomin setti ketilinn yfir eldinn til að sjóða drykkinn. 

„Hér dugar enginn subbuskapur,“ sagði hafnornin. 
Hún greip nokkra snáka vöðlaði þeim saman og þvoði 
ketilinn með þeim. Hún skar sig í brjóstið með flug- 


156 



beittum hmf. Svart blóð hennar draup niður í ketilinn. 
Það risu upp gufur sem tóku á sig kynlegar og oft 

j 

skelfilegar myndir. Nornin bætti alls konar efnum í 
drykkinn sem farinn var að sjóða. Loksins þegar hann var 
tilbúinn var hann eins og tærasta vatn. 

„Hérna færðu það sem þú biður umsagði nornin 
um leið og hún skar tunguna úr litlu hafmeyjunni sem nú 
gat hvorki talað né sungið. 

„Ef skrímslin ætla að taka þig á leiðinni gegnum 
skóginn minn, þarfitu ekki annað en nota á þau einn dropa 
af drykknum og hann ríður þeim að fúllu.“ 

Litla hafmeyjan þurfti ekki að verja sig eftir að hún 
fór frá nominni. Um leið og skrímslin sáu drykkinn í 

r *' * • 

höndum hennar urðu þau dauðhrædd og létu sem minnst 
á sér bera. Hún komst auðveldlega leiðar sinnar um 
skrímslaskóginn, Svartaflóa og fram hjá beljandi hring- 
iðunum. 

Hún fór að höll föður síns. Ljósin voru slökkt í stóra 
danssalnum. Líklega voru allir sofnaðir. Hún þorði ekki 
að fara inn til að kveðja þau, því nú var hún orðin 
mállaus. Sorgin lagðist yfir hana. Hún tók blóm úr 
görðum systra sinna og hóf ferð sína upp úr djúpinu. 

Það var langt liðið á nóttina þegar hún kom að 
marmaraþrepunum sem lágu upp að höll konungs- 


157 



sonarins. Það var glaða tunglsljós. Hún drakk drykk 
nomarinnar og það var eins og hún væri lögð í gegn með 
sverði. Hún missti meðvitund og hneig niður á 
marmaraþrepin. Þegar sólin reis um morgunimi vaknaði 
hún og fann til mstandi sársauka. Allt í einu stóð 
konungssonurinn ungi framnri fyrir henni og horfði á 
hana með þessum svörtu augum sínum. Hún leit til jarðar 
og sá þá að sporður hennar var horfinn og í hans stað var 
hún komin með tvo fallega fætur. Hún var alveg nakin en 
sveipaði um sig síðu hári sínu. Kóngssonurinn spurði 
hana að heiti og hvers vegna hún væri hingað komin. 

Hún horfði á hann dökkbláum, blíðlegum auguin en hún 

» 

gat auðvitað engu svarað. Konungssonurinn ungi leiddi 
hana við hönd sér inn í höllina. Það var rétt sem nornin 
hafði sagt. Hvert spor var fullt sársauka. En híin gekk 
samt við hlið unga mannsins létt í spori og allir undruðust 
fegurð hennar og hvað hún bar sig vel. 

Nú var litla hafmeyjan færð í silkiföt og menn sögðu 

+ 

að hún væri fegursta konan í höllinni. En híui gat hvorki 
talað né sungið. Skrautklæddar hirðmeyjar gengu fram 
fyrir konungsfjölskylduna og sungu. Þar var ein sem bar 
af öllum hinum. Kóngssonurimi brosti til liennar og 
klappaði henni lof í lófa. Litla hafmeyjan varð hrygg yfir 


158 



að geta ekki sungið líka. Hún vissi að hún hefði sungið 
betur en nokkur hinna. 

„Hvemig getur hann vitað að vegna hans fómaði ég 
söngrödd minni og fæ hana aldrei aftur?“ 

Nú sýndu tónlistarmenn list sína og hirðmeyjamar 
dönsuðu fagurlega. Litla hafineyjan hreifst með, lyfti upp 
hvítum örmum og sveif í dansinn. Enginn hafði séð 
þvílikan dans. Enginn hafði séð léttari hreyfingar og augu 
heimar sögðu meira en söngur hinna. 

Dans litlu hafmeyjunnar vakti aðdáim en enginn varð 
jafn hrifinn og konungssonurinn ungi. í huganum kallaði 
hann hana Iitlu huldukonuna sína. Dansinn varð hraðari 
en hvert spor var sársaukafullt eins og hún dansaði á 
sverðseggjum. Konungssonurinn bað um að upp frá 
þessu yrði hím alltaf látin vera nálægt sér og sofa í 
skrautlegri hvílu við dyr hans. Hann Iét gera handa henni 
sérstök fot sem hún klæddist þegar þau ferðuðust saman 
um landið. Þau riðu um angandi skóga þar sem fuglar 
sungu á grænum greinum sem strukust við herðar þeirra. 

'i 

Þau klifruðu upp á fjallslmjúka. Það blæddi stundum úr 
fótum hennar en hún Iét það ekkert á sig fá og fylgdi 
honum þar til þau komust alveg upp á tindinn. Hann var 
svo hár að þau sáu skýin fljúga eins og fugla fyrir neðan 
sig. Af tindinum sáu þau til fjarlægra landsvæða. 


159 



Þegar Iitla hafineyjan var komin í höll konungsins 
gekk hún oft niður marmaraþrepin og kældi fætur sína í 
sjónuin. I>á varð henni hugsað til vina sinna niðri í 
djúpinu. 

Nótt eina sá hún systur sínar. Þær héldust í hendur 
eins og þær voru vanar og sungu angurværan söng. Þegar 
litla hafmeyjan veifaði til þeirra þekktu þær hana og 
koinu til hennar. Þær sögðu henni frá því hvernig allir 
söknuðu hennar. Upp frá þessu komu þær á hverri nóttu. 
Eitt sinn sá hún ömmu sína sem ekki hafði komið upp úr 
djúpunum í mörg ár. Hún sá líka foður sinn, haf- 
konunginn, skrýddan kórónu sinni. Þau veifuðu til hennar 
en hættu sér ekki jafii nálægt landi og systur hennar 
gerðu. 

Ást hennar á konungssyninum óx með hverjum degi 
sem leið. Honum þótti líka afar vænt um liana, en hafði 
ekki hugsað sér að gera hana að drottningu sinni. Þess 
vegna hlaut draumur hemiar um að eignast ódauðlega sál 
að verða að engu. Á brúðkaupsmorgni hans hlaut hún að 
deyja og verða að froðu á sjónum. 

Þegar konungssonurinn ungi tók hana í faðm sér og 

t 

kyssti hana sögðu augu hennar: 

„Elskar þú mig ekki meira en allt annað?“ 


160 



„Jú,“ sagði konungssonur. „Þú hefúr hlýtt hjarta, þú 

hefur bundist mér sterkum böndmn og auk þess minnir 

þú mig á unga stúlku sem ég sé líklegast aldrei framar. 
* 

Eg var eitt sinn um borð í skipi sem fórst. Mér skolaði á 
land nálægt klausturskóla. Yngsta námsmeyjan rakst á 
mig í fjörunni og bjargaði lífi mínu. Þá konu vildi ég 
helst gera að drottningu minni en hún er vígð þessu helga 
klaustri. Þú minnir mig mikið á þessa stúlku, stundum 
finnst inér jafnvel að þú sért mér enn þá kærari en hún. 
Við skulum aldrei skilja. Ef til vill hefúr þú verið mér 
send í hennar stað?“ 

Litla hafmeyjan hugsaði: 

j 

„Hann getur ekki vitað að það var ég sem bjargaði 
honum. Það var ég sem synti með hann gegnum öldurótið 
upp í víkina hjá klaustrinu. Það var ég sem faldi mig bak 
við klettinn og fylgdist með hvort einhver kæmi til hans. 
Já, já. Ég sá líka þessa stúlku sem hann elskar meira en 
mig.“ 

Litla hafmeyjan gat ekki grátið og það gerði sorg 

+ 

hennar enn þá þyngri. 

„En sagði hann ekki,“ hugsaði hún áfram „að stúlkan 
væri vígð klaustrinu? Þýðir það ekki að þau geta ekki hist 
framar? En ég er hjá honum og elska hann. Ég er jafhvel 
tilbúin að fóma honum lífi imnu.“ 


161 



Nú spurðust þau tíðindi út um allt ríkið að 
konungssonurinn ætlaði að taka sér fyrir eiginkonu dóttur 
nágrannakonungsins sem væri hin fegursta kona. Það 
fylgdi sögunni að verið væri að búa út flaggskip konung- 
sins því að konungssonurinn ungi vildi skoða nálæg lönd. 
En menn þóttust vita að hann færi í þessa fór til að sjá 
konungsdótturina fögru og ætlaði að hafa með sér frítt 
föruneyti. 

Litla hafineyjan hló að þessum söguin. Hún \dssi það 
betur en aðrir hvernig konungssyninum leið. „Foreldrar 
mínir biðja mig að fara í þessa ferð. Þau vilja að ég 
kynnist kóngsdótturinni í grannríki okkar. Ég veit að þau 
munu aldrei neyða mig til að taka hana með mér heim 
sem drottningu mína. Eg elska hana ekki. Eg er viss um 
að hún líkist ekki neitt stúlkunni í klaustrinu sem þú 
minnir mig alltaf á. Ef ég veldi mér drottningu þá yrði 
það miklu fremur þú, huldubamið mitt.“ Hann kyssti 
hana á munninn, strauk hár hennar og hallaði höfði sínu 
að brjóstum hennar. Litla hafmeyjan lét sig dreyma um 
hamingju og ódauðlega sál. 

Hún sigldi með honum á skipinu. 

„Ertu ekki hrædd við sjóinn?" spurði hann og fór að 
segja henni frá hættum hafsins og Iíka frá fegurð þess í 
hvítalogni þegar sjórinn er spegilsléttur. Hann talaði um 


162 



undarlega fiska í djúpunum og sagði henni hvað kafarinn 
hefði séð á hafsbotninum. Litla hafmeyjan brosti. 
Hvemig gat hann vitað að hún þekkti þetta allt betur en 
nokkur aunar? 

Nótt eina á þessari siglingu, þegar allir sváfú nema 
stýrimaðurinn, sat hún út við borðstokkinn i tunglskini og 
horfói niður í tæran sjóinn. Henni fannst hún sjá höll 
föður síns. Á þakinu stóð amma hennar og haföi sett upp 
silfúrkórónu sína. Hún horfði upp til skipsins. Allt í einu 
komu systur hennar upp úr sjónum og héldu hver utan 
um aðra. Þær horfðu á hana fúllar trega og veifuðu til 
hennar. Hún reyndi að gera þeim skiljanlegt með 
bendingum að sér liði vel, en í sömu mund kom létta- 
drengurinn til hennar. Systurnar stungu sér svo fljótt að 
drengurinn sá ekkert nema hvíta froðu á sjónum. 

Næsta morgun sigldi skipið í höfh. Það voru þeyttir 
lúðrar og öllum klukkum hringt í tumum borgarinnar. 
Það var mikil hátíð í borginni og hermenn stóðu heiðurs- 
vörð með blaktandi fána. I-Iver stórveislan rak aðra, en 
kóngsdóttirin sást hvergi. Það var sagt að hún væri við 
nám í helgu klaustri en það væri von á henni. Loksins 
kom hún. Litla hafmeyjan beið þess óþreyjufull að sjá 
hana en þegar það gerðist hugsaði litla hafmeyjan: 

„Fegurri konu hef ég aldrei séð.“ 


163 



Konungssonurinn hrópaði. 

„Þú! Það varst þú sem bjargaðir mér þar sem ég lá 
meðvitundarlaus á ströndinni.“ Hann tók hana í fang sér. 

Hann snéri sér að litlu hafhieyjunni og sagði. 

„Nú er ég sælastur allra manna. Ég veit að þú 
samfagnar mér því ég veit að enginn vill mér betur en þú. 
Það hefúr gerst sem ég aldrei þorði að vona.“ 

Litla hafmeyjan 'kj'ssti hönd hans en henni fannst 
heimur sinn hrynja. Nú vissi hún að á brúðkaupsmorgni 
hans yrði hún að froðuá sjónum. 

Klukkum var hringt og kallarar fóru um götur 
borgarinnar til að segja tíðindin. Kveikt var á silfiir- 
lömpum sem brenndu ilmolíu á hverju altari. Prestar báru 
reykelsisker og biskupinn gaf brúðhjónunum blessun 
sína. Litla hafmeyjan var klædd viðhafnarbúningi. 
Konungssonurinn hafði beðið hana um að vera brúðar- 
meyja svo að hún varð að halda uppi slóða brúðarinnar. 
En hún sá ekki neitt sem fram fór og heyrði ekki hátíðar- 
sönginn. Hún vissi aðeins að hún hafði misst allt sem 
hægt er að missa í þessum heimi. 

Veisla var haldin á skipinu. Flögg voru dregin að 

/ 

hún og fallbyssurnar drundu. A miðj u skipinu var slegið 
upp veglegu tjaldi. Þar áttu brúðhjónin að sofa um 
nóttina. 


164 



Skipið sigldi iyrir hægum vindi um sólbjart hafið. 

h *■ *■ 

Þegar kvöldhúmið færðist yfir var kveikt á marg- 
litum ljósum og fimlega stiginn dans á þilfarinu. Haf- 
meyjan hugsaði til þeirrar stundar þegar hún kom í fyrsta 
sinn upp úr djúpinu og horfði á sams konar viðhöfn. Hún 
ákvað að dansa sinn síðasta dans. Hún þyrlaðist um þil- 
farið í svifléttum dansi og allir undfuðust fegurð hennar. 
Aldrei hafði hún dansað betur. Hana logsveið í iljarnar en 
hvað var það á við sársaukann sem nísti hjarta hennar? 
Aldrei framar fengi hún að sjá konungssoninn unga. Hans 
vegna hafði hún misst fólkið sitt og heimili. Hans vegna 
h afði hún misst rödd sína og liðið vítiskvalir. Og hann 
vissi ekki neitt. Þetta var síðasta kvöldið sem þau önduðu 
að sér sama lofti. í nótt sæi hún hafdjúpin og stjömur 
hiininsins í síðasta sinn. Hennar beið ekkert annað en 
eilíf draumlaus nótt. Draumurinn um eilífa sál var að 
engu orðinn. A skipinu ríkti gleðin ein langt ffam á nótt. 
Og litla hafmeyjan hló og dansaði. Loks kyssti 
kóngssonurinn ungu og fögru konuna sína, strauk 
tinnusvart hár hennar og leiddi hana til hvílu. 

Grafarþögn ríkti á þilfarinu. Stýrimaðurinn var einn 
eftir við stjómvölinn. Litla hafmeyjan lagði hvíta arma 
sína á öldustokkinn og beið dögunar. 


165 



Allt í einu birtust systur hennar. Þær voru jafii folar 
og hún sjálf. Og fallega slegna hárið þeirra sem svo oft 
haf ði f laksast í vindinum var nú horf ið. 

„Við létum nomina illu fá hár okkar,“ sögðu þær, 
„gegn því að hún hjálpaði okkur til að bjarga, þér. Þú 
þarft ekki að deyja í nótt.“ Þær réttu henni hníf. 

„Héma. Taktu hann. Hann er flugbeittur. Þú verður 
að nota hann áður en sólin rís. Rektu hann í hjarta 
konungssonarins. Þegar blóð hans fellur á fætur þína 
breytast þeir afitur í sporð. Þú verður afitur hafmeyja og 
getur koinið með okkur heim og lifað þar þín þrjú 
hundruð ár. Þú verður að flýta þér. Fyrsti sólargeislinn 
verður bani þinn. Amma þín er svo sorgmædd þín vegna 
að hún hefur líka misst hár sitt. Komdu aftur til okkar. 
Vertu fljót. Sérðu ekki morgunroðann? Systur hennar 
hurfu niður í sj óinn.“ 

Litla hafmeyjan dró purpurarautt hengið frá tjald- 
dyrunum og gekk að hvílunni. Þau voru bæði sofandi. 
Drottningin unga hvíldi höfuð sitt á brjósti manns síns. 
Hafineyjan kyssti haiui á ennið. Hún leit á bjarma 
morgunsins. Sólin var nú alveg að koma upp. Hún lyfti 
flugbeittum hnífnum upp og kastaði honum fiá sér eins 
laiigt og hún gat út í öldumar. Þar sem hann kom niður 
varð sjórinn rauður eins og blóð. Hún leit með 


166 




slokknandi augum á konungssoninn, flýtti sér að borð- 
stokknum og steypti sér í hafið. Hún fann hvernig líkami 
hennar leystist sundur og varð að fioðu. 

Sólin lyfti sér upp himinbogann og sendi hlýja geisla 
sína á kalda froðuna sem lá á öldunum. En hafmeyjan 

T 

fann ekki fyrir broddi dauðans. Hún gat litið til sólar og 
sá í birtu hennar undursamlega fagrar verur svífa um 
himininn. Þær voru svo loftkenndar að hægt var að sjá í 
gegnum þær. Undurfagran söng þeirra heyrði ekkert 
mannlegt eyra. Ekkert mannlegt auga gat heldur séð 
þessar verur. Án vængja svifu þær léttilega um geiminn. 

Sér til mikillar fúrðu fann litla hafmeyjan fyrir sams 
konar léttleika. Hún sá líka að líkami hennar var orðinn 
eins og líkami þeirra. Það var eins og hann risi upp úr 
sjávarfroðunni. 

„Hvert er ég að fara?‘ 

Hún sagði þetta upphátt og rödd hennar hljómaði 
alveg eins og rödd hinna. Engin jarðnesk sönglist var jafn 
hl jómfögur og þessi rödd. 

„Til dætra himinsins.“ 

Hún heyrði að þetta svar kom frá dísunum. 

„Hafineyja á enga ódauðlega sál og getur ekki 
eignast hana nema hún verði elskuð mjög heitt af 
mennskum manni,“ sagði litla hafmeyjan. 


167 



„Við eigum ekki heldur neina ódauðlega sál,“ 
svöruðu dætur himinsins. „Við verðum sjálfar að eignast 
hana með góðum verkum. Ódauðleg sál er náðargjöf frá 
valdi sem við ekki skiljum og þekkjum ekki.“ 

Dætur hiniinsins héldu áfram að tala. 

„Við förum til landa þar sem bremiandi heit sólin 
gerir fólki lífið oft óbærilegt og margt fellur í valinn. Við 
reynum efitir bestu getu að vera þessu fólki hjálplegar og 
koma eins og svalur andblær inn í líf þess. Við reynum 
að láta loftið anga eins og tært fjallaloft sem endurnærir 
fólkið og gefur því betri heilsu. 

Þegar við í þij ú hundruð ár höfum stundað þessa iðju 
og reynt að láta eins mikið gott af okkur leiða og við 
getum er þessu starfi okkar lokið. Við höfiim fengið 
fyrirheit um að þá munum við eigiiast þessa náðargjöf. 
Við verðum ódauðlegar eins og niaðurinn og getum 
eignast hlutdeild í ríki hinnar eilífu hamingju. 

Við höfum alltaf fylgst með þér, litla hafmeyja, og 
séð allar þjáningar þínar.Við höfum fylgst með því 

hvernig þú hefur alltaf þráð heitast það sama og við. 

■ 

Þessi þrá þín og þjáningar þínar hafa hafið þig upp í 
heim okkar og með þessai i síðustu fórn þinni og öðrum 
góðum verkmn breyttist þú og varðst ein af dætrum 
himinsins. Þegar þú í þrjú hundruð ár hefur unnið það 


168 



verk sem okkur er ætlað öðlast þú náðargjöfina, 
ódauðlega sál.“ 

e 

I íyrsta sinn felldi litla hafmeyjan tár. Nú vissi hún 
hvemig það var að geta grátið. 

Litla hafineyjan lyfti skínandi björtum örmum sínum 
til himins og til sólar þess Guðs sem hún þjónaði. 

A skipinu var aftur búið að slá upp nýrri veislu. Þar 
heyrðust hlátrasköll, glaumur og gleði. 

Hún sá að konungssonurinn og brúðurin hans unga 
voru að leita hennar. Döpur á svip horfðu þau yfir 
öldurnar út á hafið. Það var eins og þau vissu hvað um 
hana hafði orðið. 

Hím sveif niður til þeirra án þess að þau sæju hana. 
Hún kyssti ungu konuna á ennið. Síðan hóf hún sig á loft 
og sveif á braut í fylgd með dætrum himinsins. 

Ein þeirra hvíslaði að henni. 

„Systir, að þrjú hundruð ánim liðnum svífúm við á 
sama hátt inn í ríki lj óssins.“ 

„Við getum komist þangað fyrr,“ hvíslaði önnur. 

„Við förum ósýnilegar inn í hús mannanna og látum 

þar gott af okkur leiða. í hvert skipti sem við finnum gott 

■* 

barn sem er hlýðið og elskar foreldra sína brosum við til 
þess. Við hvert slíkt bros styttist reynslutími okkar í 
mannheimum um heilt ár. Yfir sumum öðrum börnum 


169 



fellum við sorgartár. En hvert sorgartár lengir veru okkar 
í mannheimum um einn dag.“ 


170 



